


Adroddiad Blynyddol 
Datganiad Ariannol 
2010 


Annual Report 
Statement of Accounts 
2010 






S4/C 

ADRODDIAD BLYNYDDOL 

DATGANIAD ARIANNOL 

2010 


Cyflwynir Adroddiad Blynyddol a 
Datganiad Ariannoi S4C i'r Senedd 
yn sgil paragraffau 13(1) a 13(2) 
i atodlen 6 deddf darlledu 1990 


ANNUAL REPORT 
STATEMENT OF ACCOUNTS 

2010 


The Annual Report and Statement 
of Accounts for S4C are presented 
to Parliament pursuant to 
paragraphs 13(1) and 13(2) to 
schedule 6 of the Broadcasting 
Act 1990 









© Awdurdod S4C, 2011 
© S4C Authority, 2011 


5/ 


CIPOLWG AR 
YSTADEGAU 
S4C YN 2010 

Nifer y gwylwyr yn ystod wythnos gyffredin - 
cynnydd o 12% 

Number of viewers during typical week - 
increase of 12% 


Nifer sesiynau gwylio rhaglenni ar Clic - 
cynnydd o 44■% 

Number of programme viewing sessions on Clic - 
increase of 44% 


Y nifer wyliodd raglenni o Ddigwyddiadau'r Haf - 
cynnydd o 47% 

Number of viewers who watched programmes 
from Summer Events - increase of 47% 


Oriau o raglenni gwreiddiol a gafodd eu comisiynu 
Hours of original programmes commissioned 


Cyrhaeddiad blynyddol - oriau Cymraeg yng 
Nghymru 

Annual Reach - Welsh language hours in Wales 


S4C STATISTICS 
AT A GLANCE - 
2010 

616,000 

1.6m 


1.4m 


7.417 

2m 









6/ 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 



1 / 


CYNNWYS 


CONTENTS 


ADRODDIAD BLYNYDDOL 

8 Cyflwyniad y Cadeirydd 

10 Adroddiad y Prif Weithredwr 

14 Rhaglenni S4C 

30 Partneriaeth Strategoi S4C a BBC Cymru 

32 Gwobrau ac Enwebiadau 

34 Gwasanaethau S4C 

36 Ein Perthynas gyda'n Gwylwyr 

38 Cymorth Ychwanegol i'n Gwylwyr 

40 Ymchwil Cynulleidfa 

48 Cyfathrebu 

54 Rol yr Awdurdod 

56 Adolygiad o Lywodraethiant Corfforaethol 

58 Pwyllgorau Awdurdod S4C 

60 Aelodau Awdurdod S4C 

68 Tim Rheoli S4C 

72 Targedau S4C ar gyfer 2010 

76 Hyfforddiant ac Amrywiaeth 

78 Cydymffurfiaeth 

80 Ysgoloriaethau a Nawdd 

82 DATGANIAD A RIANNO L 

86 Adroddiad yr Awdurdod 

104 Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol 

i Aelodau Awdurdod S4C 
106 Cyfrif Elw a Cholled Cyfun 

108 Mantolen Gyfun 

110 Mantolen S4C 

112 Datganiad Llif Arian Cyfun 

114 Datganiad Cyfanswm yr Enillion 

a Cholledion Cydnabyddedig 
116 Nodiadau i'r Cyfrifon 


ANNUAL REPORT 

Introduction by the Chairman 
Chief Executive's Report 
S4C's Programmes 

S4C/BBC Wales Strategic Partnership 
Awards and Nominations 
S4C Services 

Relationship with our Viewers 
Additional Support for our Viewers 
Audience Research 
Communications 
Role of the Authority 

S4C Review of S4C's Corporate Governance 

S4C's Authority Committees 
Members of the S4C Authority 
S4C Management Team 
S4C Targets for 2010 
Training and Diversity 
Compliance 

Scholarships and Sponsorship 

STATEMENT OF ACCOUNTS 

Report of the Authority 

Independent Auditor's report to 

the Members of the S4C Authority 

Consolidated Profit and Loss Account 

Consolidated Balance Sheet 

S4C Balance Sheet 

Consolidated Cash Flow Statement 

Statement of Total Recognised Gains 

and Losses 

Notes to the Accounts 


Clawr/Cover 

Richard Harrington Pen Talar 

























ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


9 / 


CYFLWYNIAD CHAIRMAN'S 
Y CADEIRYDD INTRODUCTION 


HUW JONES 

Roedd 2010 yn flwyddyn gythryblus yn hanes S4C, 
gan greu penawdau papur newydd na fyddai neb 
wedi eu dymuno. 


2010 was a turbulent year in S4C's history, 
generating newspaper headlines that no-one 
would have wished. 


Fy ngobaith i yw troi'r sylw yn awr at yr her sydd 
o'n blaenau, set sicrhau ein bod yn cynnal 
gwasanaeth teledu Cymraeg cryf a deniadol, a 
fydd wrth fodd cynifer a phosib o wylwyr, wrth i ni 
fynd i'r afael a'r cwestiynau strwythurol ac ariannol 
sy'n ein hwynebu. 

Yn ystod yr wythnosau nesaf, mae gofyn i ni 
ddod i gytundeb ag Ymddiriedolaeth y BBC a'r 
Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon 
(DCMS) ynglyn a manylion y bartneriaeth a'r dull 
ariannu newydd sydd i ddod i rym yn ystod 2013. Fe 
fyddwn hefyd yn bwrw iddi i benodi Prif Weithredwr 
parhaol a Chyfarwyddwr Cynnwys. Gan weithredu 
argymhellion Syr Jon Shortridge ynglyn a natur 
a strwythur y berthynas rhwng yr Awdurdod a'i 
swyddogion, byddwn yn cymeradwyo strategaeth 
er mwyn darparu gwasanaeth cyfoes a deniadol 
mewn cyfnod o doriadau, ac yn ystyried pob dull 
posib o gwtogi ar wariant nad yw'n ymwneud yn 
uniongyrchol a chreu rhaglenni a chynnwys. 

Fe fyddwn mor agored ag y mae'n bosib i gorff 
sy'n delio a chytundebau masnachol i fod ynglyn 
a rhesymeg ein penderfyniadau ac fe fyddwn am 
sicrhau fod barn pobl Cymru - ein gwylwyr - a'u 
cynrychiolwyr yn cael ei chlywed a'i deall gennym. 

Cefais fy mhenodi i wasanaethu yn y swydd hon 
am gyfnod o bedair blynedd. Pedair blynedd 
hefyd yw hyd y sicrwydd ariannol a roddwyd i ni yn 
natganiad yr Ysgrifennydd Gwladol yn Plydref 2010. 

Mae dyfodol S4C y tu hwnt i hynny - ei 
hannibyniaeth a'i chyllido - yn dibynnu ar 
ganlyniad adolygiad allanol sydd i ddigwydd cyn 
diwedd y cyfnod. Ein tasg felly yw sicrhau y bydd 
yr adroddiad hwnnw yn ddatganiad cadarnhaol 
am berfformiad y gwasanaeth, gwerthfawrogiad 
y cyhoedd ohono, y gwerth am arian a ddarperir 
ac am ei gyfraniad ehangach i fywyd y genedl. 
Dyma'r materion a fydd yn ganolbwynt fy sylw i ac 
aelodau eraill yr Awdurdod yn ystod y cyfnod sydd 
iddod. 

Wrth dderbyn yr her, ga' i ddiolch i Rheon Tomos, 
Is-Gadeirydd yr Awdurdod, am arwain y sefydliad 
gydag ymroddiad yn ystod y misoedd diwethaf, ac 
i Arwel Ellis Owen, y Prif Weithredwr dros dro, am ei 
gefnogaeth a'i groeso. 


My hope is that we can now turn attention to the 
challenge which lies ahead of us, namely to ensure 
that we sustain a strong, attractive Welsh language 
television service, to the satisfaction of as many 
viewers as possible, as we get to grips with the 
structural and financial issues that face us. 

Over the next few weeks, we need to reach 
agreement with the BBC Trust and the Department 
for Culture, Media and Sport (DCMS) regarding the 
details of the new partnership and funding method 
which is to come into force during 2013. We will also 
press on with the appointment of a permanent 
Chief Executive and Director of Content. Putting 
into practice Sir Jon Shortridge's recommendations 
regarding the nature and structure of the 
relationship between the Authority and its officers, 
we will approve a strategy to provide a modern, 
attractive service during a period of cutting back, 
and will consider every possible means of reducing 
expenditure which does not directly involve the 
creation of programmes and content. 

We will be as open as it is possible to be, for an 
organisation dealing with commercial contracts, 
regarding the rationale underpinning our decisions 
and we will want to ensure that the opinions of 
the people of Wales - our viewers - and their 
representatives are heard and understood by us. 

I have been appointed to serve in this post for a 
period of four years. Four years is also the duration 
of the financial security given us by the Secretary 
of State's October 2010 statement. 

Beyond that point, S4C's future - its independence 
and its funding - will depend on the outcome of an 
external review which is to take place before the 
end of that period. Our task, therefore, is to ensure 
that that review provides positive affirmation of the 
service's performance, the public's appreciation 
of it, the value for money provided and its wider 
contribution to the life of the nation. These are 
the subjects on which 1 and the other Authority 
members will be focussing during the period to 
come. 

In accepting the challenge, I wish to express 
my thanks to Rheon Tomos, the Authority's Vice 
Chairman, for leading the organisation with 
dedication during recent months, and to Arwel Ellis 
Owen, the interim Chief Executive, for his support 
and welcome. 














10/ 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 
S4C ANNUAL REPORT 2010 



11/ 


ADRODDIAD CHIEF 

Y PRIF EXECUTIVE'S 

WEITHREDWR REPORT 


ARWEL ELLIS OWEN 

Ym mis Gorffennaf y llynedd mi ges i alwad yn gofyn 
imi fod yn Brif Weithredwr S4C - a hynny dros dro. 

0 fewn 24- awr roeddwn i’n cerdded i mewn i'r 
Eisteddfod Genediaethoi yng Nglyn Ebwy fel Prif 
Weithredwr y Sianel. 0 fewn hanner awr roedd gen 
i gyfarfod gydag Ysgrifennydd Gwiadol Cymru, 
Cheryl Gillan AS. Doedd yr un ohonon ni'n nabod 
ein gilydd o gwbwl - wedi'r cyfan, roedd hi hefyd yn 
newydd yn ei swydd. Ond yn ystod yr amser y buon 
ni gyda'n gilydd, mi ddaethon ni i nabod ein gilydd 
yn well ac fe ddywedodd hi bryd hynny ei bod hi'n 
hynod o gefnogol i S4C. 

Ryw dri mis wedyn mi gyhoeddodd y Llywodraeth 
eu haroiwg ariannoL Fe giywson ni ein bod ni'n 
mynd i golli 24% o gyllideb y Sianei - mae hynny'n 
£25 miliwn bob blwyddyn am bedair biynedd, sy'n 
dole anhygoel i'r gwasanaeth yma. 

Roedd hynny, wrth gwrs, wedi dod ar ddiwedd 
cyfnod pan ofynnwyd i'r Cadeirydd a finnau fynd 
i weld yr Ysgrifennydd dros Ddiwylliant, Jeremy 
Hunt AS, oedd yn weinidog newydd sbon ei hun. 

Fe roddodd y siaiens inni i baratoi gweledigaeth 
mewn tair wythnos fyddai yn ei berswadio i beidio 
a gweithredu 40% o gwtogiad; dyna'r bygythiad 
ar y pryd. Petaen ni'n methu, mi fyddai'n rhoi 
estyniad o flwyddyn i fodolaeth S4C ac wedyn yn 
cynnai adolygiad a fyddai'n sefydlu rhywbeth tra 
gwahanol o bosib. Dywedodd Mr Hunt y byddai'n 
fwy na bodion ciywed pa effaith fyddai toriadau llai 
na hynny yn eu caei ar S4C. 

Mi wnaethon ni'r gwaith ymchwii hwnnw mewn tair 
wythnos a pharatoi pecyn oedd yn dangos yn glir 
i'r Gweinidog pa effaith fyddai cwtogiad o 40%, 25% 
neu 10% yn ei gael ar S4C. Mae'r holl wybodaeth 
yma ar gaei ar wefan S4C. 

Wedi hynny, roeddwn i mewn cyfarfodydd cyson 
gyda gweision sifil y DCMS - roeddwn i yn Liundain 
o Leiaf unwaith yr wythnos. Roedd y cwtogi yma, 
wrth gwrs, yn mynd i fod ar draws bob eifen o 
wasanaeth cyhoeddus ac mi roedden ni'n derbyn 
na fyddai'n bosib eithrio S4C o'r math yna o 
drafodaethau. 

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwiadol ei 
benderfyniad fel rhan o gyhoeddiad Adolygiad 
Gwariant y Llywodraeth ym mis Hydref. Roedd y 
penderfyniad yn golygu y byddai Ffi'r Drwydded, 
trwy Ymddiriedolaeth y BBC, yn gyfrifol am fwyafrif 
o inewm S4C o 2013 ymlaen, gyda'r DCMS yn parhau 
i gyfrannu £7m y flwyddyn. Mae'r trefniant hwn yn 
parhau tan ddiwedd cyfnod yr Adolygiad Gwariant 
Cynhwysfawr, sef 2015. 

Rydan ni wedi bod yn trafod hyn ers y cyhoeddiad 
- oherwydd mae'n rhaid sierhau annibyniaeth 
olygyddol a gweithredol y Sianel. Dyna fy mhriod 


I had a call in July last year inviting me to become 
S4C's interim Chief Executive. 

Within 24 hours I arrived at the National Eisteddfod 
in Ebbw Vale as the Channel's Chief Executive. 
Within half an hour, I was in a meeting with the 
Secretary of State for Wales, Cheryl Gillan MP. 

We had never met - after all she had only been 
recently appointed to her post. But during the 
time we spent together we got to know each other 
better; she told me that she was fully supportive of 
S4C. 

Around three months later the Government 
announced its Comprehensive Spending Review. 
We heard that S4C's budget was to be cut by 24% 

- that's £25m annually for four years, which is a 
significant cut to the service. 

This came at the end of a period when the Chair 
and I were invited to meet the Culture Secretary, 
Jeremy Hunt MP who was also a newly appointed 
Minister. He challenged us to draw up a vision that 
would dissuade him from implementing a 40% cut; 
that was the warning at that point in time. If we 
failed, he would allow a year's extension to S4C 
before undertaking a review that could, possibly, 
lead to a very different scenario. Mr. Hunt said he 
was willing to receive information on what impact 
lower cuts would have on S4C. 

The research was completed within three weeks 
and we produced a report showing the Minister 
clearly what impact a 40%, 25% or a 10% cut would 
have on S4C. This information is available in full on 
S4C's website. 

Following this period we held regular meetings 
with civil servants from the DCMS - I was in London 
at least once a week. The cuts were, of course, 
spread across all parts of public service and we 
acknowledged that S4C couldn't be excluded from 
negotiations of this kind. 

The Secretary of State published his decision as 
part of the Government's Comprehensive Spending 
Review in October. The decision means that 
the Licence Fee, through the BBC Trust, will be 
responsible for the majority of S4C's income from 
2013, with the DCMS continuing to provide £7m a 
year. This arrangement is to continue until the end 
of the current Comprehensive Spending Review 
period in 2015. 

We've been discussing this matter ever since the 
announcement - we have to ensure the editorial 
and operational independence of the Channel. 
That's my priority. Negotiations have taken place 
between the three partners (S4C, DCMS and the 
BBC Trust) to ensure that we produce a plan that 
will last not only for two years but a model that 





12/ 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


waith i. Rydyn ni wedi bod yn negydu'n rheoiaidd 
rhwng y tri phartner (S4C, DCMS ac Ymddiriedolaeth 
y BBC) er mwyn ceisio sicrhau - nid rhyw fath o 
batrwm sy'n mynd i bara am ddwy flynedd - ond 
model fyddai'n gynaliadwy dros flynyddoedd 
maith. Er nad ydi lefel y cyllid sy ar gael ar hyn o 
bryd ddim wedi ei warantu ar 612015, dwi'n gwbwl 
ffyddiog fy hun ei bod hi'n bosib gweithredu ar y 
sail y bydd 'na wasanaeth annibynnoi Cymraeg ar 
y teledu yn beii wedi hynny. Wedi'r cwbwi, mae'r 
BBC wedi cael gwarant o arian Ffi'r Drwydded tan 
2017; mi fydd 'na Ddeddt Gyfathrebiadau a Siarter 
Brenhinoi i'r BBC cyn hynny - feiiy mae S4C yn rhan 
o'r ddadi yma ynglyn a dariledu cyhoeddus. A dyna 
He dyiai S4C fod, mewn deddf gwiad. 

Ym mis Gorffennaf roedd yr Awdurdod wedi 
penderfynu cymryd camau i roi'r broses o 
Arwahanrwydd rhwng yr Awdurdod, Bwrdd 
Cyfarwyddwyr S4C a'r ochr fasnachol, o'r neiiltu a 
rhoi system well yn ei lie. Ac o hynny miaen roedd 
'na gyfrifoldeb ar bawb i ganoibwyntio ar ail greu'r 
berthynas honno. 

Cafodd Syr Jon Shortridge ei gomisiynu i gynnal 
adolygiad o lywodraethiant corfforaethol S4C a'r 
berthynas rhwng yr Awdurdod a'r Tim Rheoli. Roedd 
ei adroddiad yn awgrymu ein bod ni eisoes yn mynd 
i’r cyfeiriad cywir ac fe wnaeth sawl argymhelliad er 
mwyn gosod S4C mewn sefyllfa gadarn ar gyfer y 
dyfodol. Ymatebodd yr Awdurdod a'r Tim Rheoli i'w 
argymhellion yn syth gan wneud niter o newidiadau 
allweddol. Mae'r broses o weithredu argymhellion 
Shortridge yn dal i fynd yn ei flaen. 

Yn y cyfamser, mae'r rhaglenni dan ni'n eu 
gwneud, dwi'n credu, yn rhaglenni y byddai unrhyw 
ddarlledwr yn falch ohonyn nhw. Wrth gwrs mae 
'na fannau gwan yma ac acw - ond yn gyffredinol 
mae'n weddol glir imi erbyn hyn bod yr amserlen 
gyfredol yn un sy'n denu cynulleidfa fwy nag yn 
ystod 2009. 

Mae'n ddiddorol hefyd sylwi sut mae pobol yn 
gwylio rhaglenni'r Sianel. Erbyn hyn mae pobol 
wedi dod i arfer ag ami blatfform - mae gwylio 
rhaglenni ar eich cyfriftadur a'ch ffon symudol yn 
dod yn fwyfwy pwysig. Mae'r hawl a'r rhyddid mae'r 
gwylwyr yn ei gael i wylio rhaglenni pan mae'n ei 
siwtio nhw ar wasanaeth Clic yn amlwg yn llwyddo. 

Roedd 'na ystyriaethau gweddol ddwys yn digwydd 
mewn blwyddyn, wrth gwrs, pan aeth Cymru yn 
wlad ddigidol - a'r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig 
i wneud hynny. Roedd hwnnw yn newid mawr 
oherwydd am bron i 30 mlynedd roedd y Sianel wedi 
bod yn dariledu rhai o raglenni mwya poblogaidd 
Channel 4 bob dydd. Ond o Ebrill 2010 roedd y 
Sianel ar ei phen ei hun yn gorfod llenwi'r oriau i 
gyd yn yr iaith Gymraeg. Mi faswn i'n hoffi diolch i 
Channel 4 am y cydweithio parod dros gymaint o 
flynyddoedd. Felly, mae hi wedi bod yn flwyddyn 
eithriadol o bwysig. Rydan ni'n bell o weld pen y 
daith - ond mae'n beth da - os oes 'na beth da 
yn codi o'r math yma o chwyldro - bod rhywun yn 
gorfod meddwl yn wreiddiol ac yn radical am y 
gwasanaeth yma. 

Mae'n amlwg fod y gynulleidfa sy'n ein gwylio ni 
nawr yn wahanol iawn i'r rhai oedd yn bodoli ar 
ddechrau'r Sianel. Mae hi, wrth gwrs, yn dda inni 


gofio am y dyddiau cynnar, yn arbennig gan 
fod Owen Edwards, pennaeth cyntaf S4C, wedi 
marw yn ystod 2010. Fe wnaeth Owen gyfraniad 
anhygoel i ddarlledu yng Nghymru a dwi'n credu, 
o fod wedi adnabod Owen, mai creu S4C oedd 
be fyddai'n ymhyfrydu ynddo fwya. Mae'r sialens 
yn wahanol iawn erbyn hyn - lie mae'n rhaid inni 
fod yn wreiddiol a defnyddio llawer o ddychymyg 
a dewrder gan fod anghenion 2011 a 2012 yn dra 
gwahanol i 1982. 

Daeth tristwch i S4C gan i ni golli Lowri Gwilym, 
Golygydd Cynnwys Ffeithiol S4C, yn ystod y 
flwyddyn. Fe wnaeth hi farw yn greulon o sydyn ac 
ifanc, gan adael cymar a dau o blant. I Lowri mae'r 
diolch am gymaint o'r rhaglenni arbennig iawn sy 
wedi bod ar S4C dros gyfnod o flynyddoedd. Mae 
'na golled fawr ar ei hoi. 

Yn ystod y flwyddyn, fe adawodd rhai uwch 
swyddogion S4C. Mae wedi bod yn galondid gweld 
sut mae aelodau eraill o dim S4C wedi llenwi'r 
bwlch a gwneud cystal. 

Wrth i 2010 dynnu tua'i therfyn penderfynodd John 
Walter Jones ymddeol o'i swydd fel Cadeirydd yr 
Awdurdod. Roedd wedi bod yn aelod er 2004 ac yn 
Gadeirydd er 2006. Rydyn ni oil yn dymuno'n dda 
iddo yn ei ymddeoliad. 

Mae S4C, wrth gwrs, yn wahanol iawn i'r BBC ac 
ITV. Dydi S4C ddim yn cynhyrchu rhaglenni ei hun 
- y sector annibynnoi sy'n cynhyrchu'r rhan fwyaf 
ohonyn nhw. Mae'r berthynas greadigol rhwng 
staff comisiynu S4C a'r cynhyrchwyr annibynnoi, 
felly, yn bwysig iawn. 

Dwi'n credu'n gryf mai partneriaeth ydi hi - mae 
gan y cynhyrchwyr annibynnoi dalentau, syniadau 
a chysylltiadau sy wedi eu gwasgaru ar draws 
Cymru - ac mae'r ffaith eu bod nhw'n byw yn eu 
bro a'u bod nhw'n glustiau ac yn ymwybodol o be 
sy'n digwydd ar lawr gwiad yn eithriadol o bwysig i 
Iwyddiant y Sianel. 

Wedi dweud hynny, mi rydw i yma yn gweithio 
efo dros 150 o staff a dwi wedi cael fy siomi o'r 
ochr orau gan y gefnogaeth, teyrngarwch a'r 
weledigaeth sydd yma i wasanaethu Cymru yn y 
ffordd orau bosib. Mae 150 yn dipyn llai nag oedd 
yn arfer gweithio yma ac fe fydd yn llai eto yn y 
dyfodol. Rydyn ni'n clywed llawer iawn am y sector 
annibynnoi yn poeni am gyllidebau, ond mae'r un 
peth yn wir, wrth gwrs, yn fan hyn - mi fydd yn rhaid 
i'r gyllell gael ei gweithredu yn fama - felly mae'n 
gyfnod heriol - cyfnod na fyddai rhywun o ddewis 
yn dymuno bod yn rhan ohono. 

Ond dwi hefyd yn rhyw fath o berswadio fy hun, 
weithiau, y gallai'r math o brofiad a chefndir sy 
gen i a'r blynyddoedd dwi wedi eu treulio yn y 
byd dariledu fod o help yn y cyfnod yma. Mae'r 
gefnogaeth dwi wedi ei chael yn gryf iawn ac 
mae'r math yna o hwb yn sbardun imi ac yn dweud 
wrtha i y byddan ni'n llwyddo ac y down ni drwy'r 
sefyllfa yma. 


13/ 


will be viable for many years to come. Although 
the level of funding for S4C isn't guaranteed after 
2015, I'm very confident that we can work on the 
presumption that there will be an independent 
Welsh language service on our television screens 
long after that. The BBC itself has guaranteed 
funding from the Licence Fee until 2017. There will 
be a new Communications Act and a new Royal 
Charter for the BBC before that. S4C is part of the 
public broadcasting debate. That's where S4C 
should be, in statute. 

In July the Authority decided to take steps to 
replace the system of "Arwahanrwydd" (separation) 
between the Authority, the Board of Directors and 
the commercial arm, and to replace it with a more 
appropriate system. From then on, there was a 
responsibility on everybody to concentrate on 
rebuilding the relationships. 

Sir Jon Shortridge was commissioned to undertake 
a review of the corporate governance of S4C and 
the relationship between the Authority and the 
Management Team. His report suggested that we 
were already moving in the right direction and he 
made a number of recommendations to place S4C 
on a firm footing for the future. The Authority and 
the Management Team responded immediately 
and made a number of key changes. The process 
of implementing Shortridge's recommendations is 
ongoing. 

I believe the programmes that we produce are of a 
calibre of which any broadcaster would be proud. 
There are some points needing attention here and 
there - but in general it's become quite clear to me 
that the current schedule attracts more viewers 
than in 2009. 

It's also interesting to note how the public watch 
the Channel's programmes. People are now used 
to multi-platform - watching programmes on your 
personal computer or mobile phone is becoming 
increasingly important. The freedom and choice 
that people have to watch programmes when 
it's convenient on Clic, S4C's catch-up service, is 
obviously succeeding. 

There were some quite serious issues to be taken 
into account in a year when Wales became the 
UK's first digital nation. For almost 30 years, prior 
to the digital switchover, S4C's daily schedule 
had included some of Channel 4's most popular 
programmes. From April 2010, S4C had to fill all the 
hours through the medium of Welsh. I would like to 
thank Channel 4 for its close co-operation over the 
years. 2010 has, therefore, been an exceptionally 
important year. We're far from reaching the end of 
this journey but if any good comes out of this kind 
of revolution, it is the fact that we've had to think of 
original and radical ways of developing the service. 

Today's audience is, obviously, very different 
from the audience of 1982 when S4C was first 
established. It's even more appropriate that we 
remember those early days especially as Owen 
Edwards, the first person to lead S4C, died in 2010. 
Owen made a huge contribution to broadcasting 
in Wales but as one who knew Owen, I believe that 
establishing S4C was his proudest achievement. 
Today's challenge is very different - we have 


to think of original ideas and use plenty of 
imagination and show courage, as the needs of 
2011 and 2012 are very different from the needs of 
1982. 

Sad news came to S4C with the untimely death 
of Lowri Gwilym, S4C's Factual Content Editor. 

She leaves a partner and two children. Lowri 
commissioned many special programmes that have 
been broadcast on S4C over a number of years. 

She will be sorely missed. 

During the year, senior executives left S4C. It has 
been encouraging to see how other members of 
S4C's team have filled the gap successfully. 

As 2010 drew to a close, John Walter Jones decided 
to retire from his position as Chair of the Authority. 
He had been a member since 2004 and Chair since 
2006. We all wish him well in his retirement. 

S4C is, of course, different from the BBC and ITV. 

S4C doesn't produce its own programmes - the 
majority of programmes are produced by the 
independent sector. The creative relationship 
between S4C's commissioning staff and the 
independent producers is, therefore, vitally 
important. 

I believe it's a partnership - independent producers 
have talent, ideas and contacts across Wales. The 
fact that they live and work in their communities 
and know what goes on within those communities is 
vitally important to the success of the Channel. 

I work with over 150 members of staff in S4C. I've 
been impressed by their support, loyalty and vision 
to provide Wales with the best possible service. 150 
is much lower than the number of people who used 
to work here - there will be even fewer in the future. 
We've heard a lot about the independent sector's 
concern about budgets, but the same is true of S4C 
where cuts will also have to be implemented. This 
is a challenging period - not a period of which one 
would choose to be part. 

I try to persuade myself from time to time that 
my background, experience and the numerous 
years that I've spent working in the broadcasting 
industry could be an asset during this period. 

The magnitude of support that I've received has 
inspired and motivated me and tells me that we will 
get through this and succeed. 




ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


RHAGLENNI 

S4C 

Fel yr unig sianei deledu sy'n dariledu yn y 
Gymraeg, mae 'na amrywiaeth mawr o raglenni ar 
S4-C a'r gwasanaeth manylder uwch, Clirlun. Mae 
hyn yn cynnwys rhagienni Newyddion, Materion 
Cyfoes, cyfresi Adloniant, rhagienni ar gyfer Plant 
a Phobol Ifanc, Chwaraeon, cyfresi Ffeithioi, 
Dramau, Comedi a Cherddoriaeth. Mae S4C hefyd 
yn dariledu o ddigwyddiadau cenedlaethol a lleol 
o gwmpas Cymru. 

CwmnTau annibynnol sydd a chanolfannau mewn 
gwahanol rannau o Gymru sy'n cynhyrchu rhan 
fawr o raglenni'r Sianei. 

Mae tua 520 o oriau o raglenni Cymraeg y BBC 
hefyd yn caei eu dariledu ar S4C bob biwyddyn. 
Mae'r BBC yn darparu'r rhagienni yma o dan 
ddyietswydd statudoi sydd wedi bodoii ers sefydlu'r 
Sianei. 

Mae S4C yn dewis rhagienni annibynnoi drwy 
broses gomisiynu. Mae'r wybodaeth am y broses ar 
wefan S4C. 

Y Cyfarwyddwr Comisiynu sy'n arwain y broses 
gomisiynu. Mae'r rhagienni wedi eu gosod mewn 
saith categori ac mae gan bob categori Oiygydd 
Cynnwys neu Bennaeth sy'n gyfrifoi am gomisiynu'r 
rhagienni. 


15 / 


S4C 

PROGRAMMES 

As the only TV channel broadcasting through 
the medium of Welsh, there's a wide spectrum of 
programmes on S4C and its HD Channel, Clirlun. 
Programmes include News, Current Affairs, 
Entertainment, Children and Young People's 
programmes. Sport, Factual, Drama, Comedy and 
Music. S4C also broadcasts from national and local 
events around Wales. 

Independent companies based around Wales 
produce a large proportion of the Channel's 
programmes. 

S4C also broadcasts around 520 hours a year 
of programmes produced by the BBC. The BBC 
provides these programmes under a statutory 
obligation that has existed since the establishment 
of S4C. 

Independent programmes are selected through 
a commissioning process. Information about the 
process is available on S4C's website. 

The Director of Commissioning heads the 
commissioning process. Programmes are 
arranged in seven categories and each category 
has a Content Editor or Head responsible for 
commissioning the programmes. 




16 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


17 / 


GAYNOR DAVIES— 

GOLYGYDD CYNNWYS ADLONIANT 

Fel Goiygydd Cynnwys Adioniant rydw i'n gofalu am 
amrywiaeth eang o ragienni. Fe geision ni'n gorau 
gias i sicrhau fod llawer o'r rhaglenni yn 2010 yn 
adiewyrchu Cymru, ei thirwedd a'i phobol. 

Mae sawl cymuned yng Nghymru wrthi'n brysur 
yn cynnal digwyddiadau ac mae sawl person 
wedi dweud wrthon ni ei bod hi'n bechod nad ydi 
camerau S4C yno i recordio rhai o'r periau 'ma. 
Ymateb uniongyrchoi i hyn oedd y gyfres Cyngerdd 
(Boomerang). Mi gafodd gwylwyr S4-C flas o 
ddigwyddiadau o wahanoi rannau o Gymru - o 
Twrw Tudweiliog ym Mhen Llyn i ddathliadau 900 
mlynedd Aberteifi yn Theatr Mwldan. 

Mae rhoi cyfle i gyfarfod a phobol sy ddim wedi 
bod ar S4C o'r blaen yn rhan o ofynion y gyfres 
Bro (Telesgop). Mi gafodd hynny ei wireddu wrth 
deithio Cymru yng nghwmni Iolo Williams a Shan 
Cothi. 

Fe gawson ni flas, yn llythrennol, ar sawl ardal 
wrth fynd ar daith fwyd hefo Dudley - O'r Giat i'r 
Plat (Rondo) a Cymru ar Blat (Rondo). Yn 2010 mi 
benderfynon ni roi sylw haeddiannol i gynnyrch 
Cymru. Roedd cystadieuaeth yn y gegin yn fyw 
ac yn iach dros gyfnod y Nadolig wrth i Dudley roi 
her i wyth o bobol adnabyddus yn Dudley - Pryd 
o Ser (Rondo). Mi wnaeth y gyfres gyntaf ennill 
Gwobr BAFTA Cymru am y rhaglen adioniant 
ysgafn orau yn 2009: Dwi'n credu mai oherwydd 
gonestrwydd y cynhyrchiad oedd hyn - doedd 'na 
ddim "Dyma i chi un dwi wedi ei baratoi yn barod" 
yn perthyn i'r gyfres. Roedd hi'n wythnos ffilmio 
galed ac emosiynol iawn i'r cystadleuwyr, gan greu 
adioniant pur dros dair rhaglen. Llongyfarchiadau 
i Julian Lewis Jones am ennill y gystadleuaeth! 
Tybed fydd 'na wyth o bobol yn ddigon dewr i 
dderbyn y sialens yn 2011? 

Yn amlach na pheidio un o'r cwestiynau cyntaf 
mae pawb yn gofyn i'w gilydd wrth gyfarfod ydi 'sut 
ydach chi?' Y diddordeb yma yn ein hiechyd oedd 
y tu 61 i'r penderfyniad i gomisiynu Doctor Doctor 
(Boomerang) - cyfres newydd yn cael ei chyd- 
gyflwyno gan Nia Parry a'r Doctor Gwyn Jones. 

Mae mor braf gweld cymaint o feddygon Cymraeg, 
huawdl, sy’n arbenigwyr yn eu meysydd. Rydan 
ni'n ddiolchgar iawn i'r cyfranwyr oedd mor barod 
i rannu eu storfau a'u profiadau dirdynnol mor 
agored. 

Yn ogystal ag adiewyrchu digwyddiadau, dydi o 
ddim yn ddrwg o beth i S4C geisio creu ambell un. 

A dyma ddigwyddodd gyda "Sioe Fach y Patsh". 
Mae'r patsh yn Rhosgadfan ger Caernarfon wedi 
dod yn adnabyddus dan ofalaeth ei berchennog, 
y garddwr a'r cyflwynydd Russell Jones. Roedd 
Russell a gweddill tTm Byw Yn Yr Ardd (Cwmni 
Da) - Bethan Gwanas a Sioned Rowlands - yno 
i gyfarfod a thua 200 o wylwyr ffyddlon y gyfres. 
Diolch o galon i bawb ddaeth yno i gefnogi. Rydan 
ni'n gobeithio ail-adrodd y digwyddiad yn 2011. 

Erbyn hyn mae cyfres Fferm Ffactor (Cwmni Da) 
yn ddigwyddiad yng nghalendr y Sianel. Roedd 
hi'n braf iawn, hyd yn oed ynghanol y glaw, sefyll 
gyda channoedd o gefnogwyr y gyfres ar Faes 
y Sioe yn Lianelwedd a chlywed eu brwdfrydedd 


a'u mwynhad wrth wylio'r tri chystadleuydd olaf 
yn ceisio cwbwlhau tasg i ennill lie yn y rownd 
derfynol. Roedd y rhaglen fyw olaf yn Hawn tensiwn 
wrth aros am y canlyniad. Llongyfarchiadau 
gwresog i Teifi Jenkins ac i'r holl gystadleuwyr. 
Rydan ni'n edrych ymlaen at gyfarfod a'r deg 
newydd yng nghyfres 2011. 

Roedd 'na ddigon o hwyl gyda Tudur Owen o'r 
Doc (Cwmni Da). Mae'r cyfresi yma wedi datblygu 
i fod yn ddigwyddiadau poblogaidd yn Galeri, 
Caernarfon gyda phobol yn edrych ymlaen at gael 
gafael ar docynnau i'r sioe. Ar 61 rhagflas ar Sioe 
Nadolig Tudur Owen (Cwmni Da) o'i gyfres newydd, 
rydan ni'n edrych ymlaen am lond bol o chwerthin 
gyda Tudur a'i "ffrind newydd ffraeth a ffyddlon" 
Meical Owen yn 2011. 

Dwi'n credu'n gryf, yn enwedig o feddwl am yr 
amgylchiadau anodd sy'n ein hwynebu ni ar hyn 
o bryd, bod angen chwerthin a mwynhau. Mae 
adioniant a chomedi yn feysydd anodd i'w cael yn 
iawn, ond yn bwysig i roi cynnig arni, a dyna fydd 
yr her yn 2011. 



GAYNOR DAVIES— 

CONTENT EDITOR ENTERTAINMENT 

As Content Editor, Entertainment I'm responsible 
for a variety of programmes. We made every effort 
in 2010 to ensure that many of our programmes 
reflected all of Wales, its landscape and its people. 

Many people arrange their own events in 
communities around Wales and many have told 
us that it's a shame that S4C's cameras aren't 
there to record some of these highlights. As a 
direct response to these comments, a new series 
called Cyngerdd (Boomerang) was commissioned. 
Viewers had a chance to see highlights of some of 
these events around Wales - from Twrw Tudweliog 
on the Llyn Peninsula to the celebrations to 
commemorate Cardigan's 900th anniversary at 
Theatr Mwldan. 

Meeting people who haven't appeared on S4C 
in the past is part of the brief of Bro (Telesgop). 

This was achieved as Iolo Williams and Shan Cothi 
travelled to different parts of the country. 

We had a taste of many parts of Wales as chef 




Dudley went on tour in O'r Giat i'r Plat (Rondo) and 
Cymru ar Blat (Rondo). In 2010 we made sure that 
we gave food produce from Wales the attention 
it deserves. The competitive edge was live and 
kicking over the Christmas period as Dudley 
presented eight celebrities with challenges in 
Dudley - Pryd o Ser (Rondo). The first series won 
a BAFTA Cymru award for the best entertainment 
programme in 2009.1 think this was due to the 
honesty of the production - the series didn't include 
elements such as "This is one I prepared earlier”. 
This was a busy and emotional week of filming for 
the contributors, leading to three programmes full 
of pure entertainment. Congratulations to Julian 
Lewis Jones for winning the competition! I wonder if 
there will be eight people brave enough to face the 
challenge in 2011? 

'How Are You?' is often the opening question when 
people meet. It was this interest in our health that 
led to the commissioning of a new series called 
Doctor Doctor (Boomerang), co-presented by Nia 
Parry and Dr Gwyn Jones. It's so good to see so 
many eloquent Welsh-speaking doctors who are 
experts in their fields. We're extremely grateful to 
the contributors for their willingness to openly share 
their stories and their harrowing experiences. 

As well as broadcasting from local events, it's 
not a bad thing for S4C to create some of its own 
events. This led to "Sioe Fach y Patsh". Presenter 
and gardener Russell Jones' gardening patch in 
Rhosgadfan near Caernarfon has become known 
to many people. Russell and the rest of the team 
of Byw yn yr Ardd (Cwmni Da) met around 200 loyal 
viewers who came to see the patch. I'd like to thank 
all the people who came to the patch for their 
support. We hope to arrange a similar event in 2011. 

Fferm Ffactor (Cwmni Da) is firmly cemented 
in S4C's annual calendar. It was great to see 
hundreds of fans braving the wet weather at 
the Royal Welsh ground in Lianelwedd and 
watch their enthusiasm and enjoyment as three 
competitors tried to reach the final round. The 
final live programme was brimming with tension as 
we waited for the result. Warm congratulations to 
Teifi Jenkins and all the other competitors. We're 
looking forward to meeting the ten people who'll be 
competing in the next series in 2011. 

There was plenty of fun in Tudur Owen O'r Doc 
(Cwmni Da). These programmes have become 
popular events at Caernarfon's Galeri with people 
eager to buy tickets for the show. After seeing a 
taster of the next series during Sioe Nadolig Tudur 
Owen (Cwmni Da), we're all now looking forward to 
laughing in 2011 with Tudur and Meical Owen, his 
new friend who is "faithful and witty". 

I strongly believe - especially as we consider the 
difficult period facing us - that we need to laugh 
and enjoy ourselves. It's difficult to hit the right note 
in comedy and entertainment, but it's important 
that we try - and that will be the challenge in 2011. 












18 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


MEDWYN PARRI— 

PENNAETH D1GWYDDIADAUI A THELEDU ACHLYSUR 

Pobol sy'n gwneud digwyddiad yn ddigwyddiad 
o bwys. Gan mai 'S4C yw cartref digwyddiadau o 
ddiddordeb Cymreig' mae mynd i’r digwyddiadau 
yma'n rhoi cyfle inni gwrdd a'n cynuiieidfa yn 
ogystai a chaei cyfle i ddariledu'r digwyddiadau 
ar gyfer cynuiieidfa ehangach. Dyna'n sicr 
ddigwyddodd yn 2010. Mi fu'n flwyddyn o 
deithio Cymru gyfan yn darlledu o bob math o 
ddigwyddiadau. 

Roedd S4C yn amlwg iawn mewn digwyddiadau 
diwylliannol Cenedlaethol fel Eisteddfod Yr Urdd 
(Avanti), Eisteddfod Ryngwladol Llangollen 
(Rondo), Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent 
(BBC Cymru) a'r Wyl Gerdd Dant (Rondo/Telesgop). 
Fe aethon ni hefyd i wyliau llai traddodiadol fel 
Chwilgig, Gwyl Gobaith Rhys Meirion, Gwyl Arall 
Caernarfon, Gwyl y Caws Mawr Caerffili (Rondo/ 
Telesgop) a Wakestock (Avanti). 

O'r rhain mae dau yn sefyll yn y cot. Y cyntaf ydi 
Chwilgig - gwyl ddaeth i fy sylw i drwy Facebook. 
Mae'n wyl gymunedol bentrefol sy'n cael ei 
chynnal dros benwythnos hir mewn maes parcio 
tafarn ym mhentre Chwilog ym Mhen Llyn. Yr hyn 
sy'n arbennig amdani ydi bod pobol sy'n byw 
mewn pentre bychan fel Chwilog yn gallu cynnal 
gwyl Iwyddiannus flynyddol dros bedair noson. Pen 
Llyn sy'n cael yr ail sylw hefyd ond y tro yma gwyl 
Wakestock, sy'n cael ei chynnal ym Mhenyberth. 

Er bod enwau mawr yn perfformio ar y llwyfannau, 
mae'n rhaid imi gyfaddef mai'r wefr fwyaf oedd 
gwylio tonfyrddwyr gorau'r byd yn cystadlu yn y 
Marina ym Mhwllheli - roedd miloedd o bobol ar y 
cei yn eu gwylio nhw. 


Fe fuon ni hefyd yn Sadwrn Barlys Aberteifi a Sioe 
Nefyn a darlledu rhaglenni nosweithiol o Sioe 
Sir Benfro a Sioe Mon (Rondo/Telesgop) am y 
tro cyntaf. Ond mae'n debyg mai'r rhaglenni a'r 
digwyddiadau oedd yn ymwneud ag Y Porthmon 
(Telesgop) sy'n aros fwyaf yn y cof. Yn ystod 
y gyfres, fe ddilynodd Ifan Jones Evans a'i gi 
defaid, Nan, daith hanesyddol Dafydd Isaac - un 
o Borthmyn olaf Cymru, oedd yn cerdded defaid 
am 90 milltir o Fachynlleth i farchnad Aberhonddu. 
Roedd y gefnogaeth arbennig a'r croeso gafodd 
Ifan a'i griw gan bobol a phlant ar hyd y daith 
yn eithriadol ac yn dangos gwerth bod allan yn 
darlledu o'r gymuned. 

Ddiwedd y flwyddyn mi ddarlledon ni gyfres 
gydag Only Men Aloud (Boomerang) a gafodd ei 
recordio yng Nghanolfan y Mileniwm. Roedd yn 
braf gweld fod gynnon ni artistiaid rhyngwladol 
yn arwain cyfres o raglenni ar S4C a chynulleidfa 
oedd yn llenwi'r theatr fawr. Dros y Nadolig hefyd 
fe ddarlledon ni Cyngerdd Mawr Talent Cymru 
(Avanti). Mi gafodd y cyngerdd yma ei recordio yn 
Arena Rhyngwladol Caerdydd - roedd yn ddathliad 
o Iwyddiant rhai o'n hartistiaid sydd wedi perfformio 
ar sioeau talent teledu rhwydwaith. Flwn oedd y 
tro cyntaf i S4C ddarlledu digwyddiad o'r Arena 
ac roedd yn anhygoel gweld miloedd o bobol 
yn amgylchynu'r adeilad wrth aros yn eiddgar i'r 
drysau agor. 


Roedd ein camerau ni hefyd yn Llanelwedd ar 
gyfer y Sioe Tyddyn a Gardd, Y Sioe Frenhinol a'r 
Ffair Aeaf (Boomerang). Yn y Ffair Aeaf roedd y 
tymheredd ymhell o dan y rhewbwynt a modfeddi 
o eira ar lawr a'r awyr yn las. Alla i ddim meddwl 
am well delweddau gaeafol i'r digwyddiad ac 
mae'n rhaid i mi ganmol y bobol ddaeth yno, gan 
gynnwys y criw cynhyrchu am frwydro yn erbyn 
yr elfennau a chreu digwyddiad i'w gofio. Mwy o 
eira fel yna yn 2011 plTs - a haul braf ar gyfer y Sioe 
Fawr! 



19 / 



MEDWYN PARRI— 

HEAD OF EVENTS AND EVENJ TELEVISION 

It's the people themselves who turn events into 
events that matter. As S4C is the 'home of events 
of Welsh interest', attending these events gives us 
an opportunity to meet our viewers and broadcast 
the shows and festivals to a wider audience. That 
was certainly the case in 2010. It was a year when 
we travelled to all parts of Wales, broadcasting a 
variety of events. 

S4C broadcast from cultural festivals such 
as Eisteddfod yr Urdd (Avanti), Llangollen 
International Eisteddfod (Rondo), the National 
Eisteddfod in Blaenau Gwent (BBC Wales) and 
Gwyl Gerdd Dant (Rondo/Telesgop). We were also 
at less traditional events such as Chwilgig, Gwyl 
Gobaith Rhys Meirion, Gwyl Arall Caernarfon, Gwyl 
y Caws Mawr Caerphilly (Rondo Telesgop) and 
Wakestock (Avanti). 


Two of these stand out. The first is Chwilgig - a 
small event that came to my attention through 
Facebook. It's a community festival held over a 
long weekend in a pub car park in Chwilog on the 
Llyn Peninsula. What makes it special is the fact 
that people who live in this small village can run 
their own successful annual festival over a period 
of four evenings. Pen Llyn gets the second vote 
as well - this time the Wakestock festival, held in 
Penyberth. Although big names perform on stage, 

I must say that what gives me the biggest thrill was 
watching some of the world's best wakeboarders 
competing in Pwllheli's Marina - there were 
thousands of people on the quay watching them. 

Our cameras were also in Llanelwedd for Sioe 
Tyddyn a Gardd, the Royal Welsh Show and the 
Winter Fair (Boomerang). It was well below freezing 
point at the Winter Fair with inches of snow on 
the ground and a blue sky above. I can't think of 
better images for the event and I must commend 
everyone who was there, including the production 
team, for braving the weather and creating an 
event to remember. More snow in 2011 please - and 
plenty of sun during the Royal Welsh Show! 


For the first time ever, we broadcast evening 
programmes from Sioe Sir Benfro and Sioe Mon 
(Rondo/Telesgop). We were also at Sadwrn 
Barlys Aberteifi and Sioe Nefyn. I think that the 
programmes and events surrounding 'Y Porthmon' 
(Telesgop) will be remembered for a long time. 
During the series, Ifan Jones Evans and his 
sheepdog, Nan, retraced the historic footsteps 
of Dafydd Isaac, one of Wales' last drovers, who 
walked his sheep 90 miles from Machynlleth to 
Brecon market. Ifan and his crew had amazing 
support from people and children throughout 
the journey, showing the true value of being 
out and about and broadcasting from different 
communities. 

At the end of the year we broadcast a series with 
Only Men Aloud (Boomerang), recorded at the 
Wales Millennium Centre. It was great to see that 
we had international artists leading a series of 
programmes on S4C and an audience that filled the 
main theatre. We also broadcast Cyngerdd Mawr 
Talent Cymru (Avanti) over the Christmas period. It 
was recorded at the Cardiff International Arena; 
it was an opportunity to celebrate the success of 
some of our artists who have performed on network 
TV talent shows. This was the first time for S4C to 
broadcast from the Arena and it was amazing 
to see thousands of people queuing outside the 
building, eagerly waiting for the doors to open. 



















20/ 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


ROB NICHOLLS— 

GOLYGYDD CYNNWYS DIWYLLIANT 

Roedd 2010 yn llawn cyffro a chreadigrwydd 
ym maes rhaglenni diwylliant. Ar 61 lansiad 
Hwyddiannus yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru, Aberystwyth, fe ddechreuodd cyfres 
newydd Pethe (Cwmni Da) ym mis Mawrth, gyda Nia 
Roberts a Rhun ap Iorwerth yn cyflwyno. Dyma ichi 
wasanaeth newydd y Sianel sy'n ceisio adlewyrchu 
diwylliant Cymru yn ei holl amrywiaeth. 

Yn ogystal a'r brif gyfres o raglenni cylchgrawn 
mae 'na raglen drafod gyda'r hwyr Pethe Hwyrach, 
yna rhaglen drafod gyda phanel o gyfranwyr 
Dweud Pethe a hefyd cyfres o sgyrsiau wyneb-yn- 
wyneb gyda chyn-ohebydd y BBC a'r sylwebydd 
gwleidyddol Guto Harri. 

Cafodd cyngerdd cymunedol arbennig ei 
ddarlledu o Gapel Soar, Llanbedr Pont Steffan ym 
mis Mawrth, sef Cyngerdd Rhuban Glas y Cardis 
(Boomerang). I gyd-fynd a'r cyngerdd yma, cafodd 
CD ei lansio gyda chyn-enillwyr y Rhuban Glas i 
godi arian ar gyfer cronfa Ceredigion - y sir oedd 
yn noddi Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 
2010. Fe gafodd y darllediad yma lower o sylw 
yn y wasg leol, gydag erthyglau yn y Tivyside, 
Carmarthen Journal, Cambrian News yn ogystal a'r 
papurau bro. 

Yn ddiweddarach ym mis Mawrth fe ddechreuodd 
cyfres newydd Sopranos (P.O.P.1) gydag Elin 
Manahan Thomas yn cyflwyno. Cafodd y gyfres 
ei hyrwyddo mewn nifer o gylchgronau cerddorol 
arbenigol gan gynnwys Classic FM, Opera, 

The Singer, BBC Music a Classical Music - ond 
bwriad y gyfres oedd apelio at gynulleidfa eang, 
gan gynnwys pobol sy ddim, o reidrwydd, yn 
arbenigwyr ar gerddoriaeth glasurol. 

I mi, un o uchafbwyntiau'r arlwy gerddorol yn 
ystod y flwyddyn oedd y rhaglen ddogfen Only 
Men Aloud! - 0 Dredegar Newydd i Efrog Newydd 
(Boomerang). Roedd y rhaglen yn olrhain cyfnod 
cyffrous yn hanes yr ensemble lleisiol poblogaidd 
wrth iddyn nhw ddathlu eu pen-blwydd yn 10 oed. 
Roedd y rhaglen yn bwrw golwg dros y degawd 


diwethaf yn eu hanes, gan orffen gyda'u llwyddiant 
yn ennill albwm y flwyddyn yng ngwobrau'r 
Classical Brits ym mis Mai 2010. 

Fe ddarlledon ni ail gyfres o gerddoriaeth a 
sgwrs gyda'r gantores boblogaidd Shan Cothi 
(Presentable). Ers y gyfres gyntaf yn 2009, mae rhai 
o dalentau cerddorol mwyaf Cymru wedi ymuno 
gyda Shan. Fe gawson ni amrywiaeth eang o 
gerddoriaeth yn y gyfres, o fyd yr opera ac opereta 
i alawon Cymreig a chaneuon ysgafnach o'r sioeau 
cerdd. 

Fel rhan o ddathliadau cofnodi 400 mlynedd 
ers merthyrdod John Roberts, Trawsfynydd, fe 
gafodd rhaglen ddogfen Merthyr Meirionnydd 
(Green Bay) ei darlledu yn olrhain hanes y Sant 
olaf o Gymru wnaeth farw dros y ffydd Gatholig yn 
1610. Guto Harri aeth ar drywydd y mynach, gan 
ddarganfod fod bywyd y dyn a gafwyd yn euog 
o deyrnfradwriaeth yn llawn cyffro ac antur. Fe 
gafodd y digwyddiad gryn dipyn o sylw yn y wasg 
yng Nghymru ac yn Lloegr a chafodd wythnos o 
weithgareddau eu cynnal i gofnodi'r dathliadau 
gan gynnwys yr offeren Gymraeg gyntaf i'w 
chynnal yn Eglwys Gadeiriol Westminster. 

Bwriad trydedd cyfres Codi Canu (Boomerang) 
oedd sefydlu corau rhanbarthol yng Nghymru; fe 
gafodd pedwar cor cymunedol mawr a bach eu 
ffurfio mewn gwahanol ardaloedd sef Y Rhondda, 
Tawe, Dyffryn Ogwen a Rhosllannerchrugog. Daeth 
y gyfres i ben ym mis Tachwedd gyda darllediad 
byw o Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Cor Y Rhos 
oedd yn fuddugol. Drwy gydol y gyfres, fe gafodd 
y corau lower o sylw mewn papurau newydd 
lleol ac roedd pob cor wedi ymddangos mewn 
gweithgareddau diwylliannol yn eu hardaloedd eu 
hunain. 

Roedd Dechrau Canu, Dechrau Canmol (Avanti) 
yn boblogaidd iawn eto yn 2010 gan barhau i fynd 
i bob math o ardaloedd o gwmpas Cymru. Fe 
gafodd rhaglenni arbennig eu darlledu i ddathlu 
Gwyl Ddewi, Y Pasg a'r Nadolig, ynghyd a rhaglenni 
i gofnodi prif achlysuron y calendr crefyddol. 



21 / 



% 

Y i 


ROB NICHOLLS— 

CONTENT EDITOR, CULTURE 

As far as the Culture genre is concerned, 2010 was 
a year full of excitement and creativity on S4C. 

The new series, Pethe (Cwmni Da) presented by 
Rhun ap Iorwerth and Nia Roberts appeared on 
our screens after a successful launch at Y Drwm at 
the National Library of Wales in Aberystwyth. This is 
the Channel's new strand reflecting the diversity of 
Welsh culture. 

As well as the main magazine series, there is also a 
late-night discussion programme, Pethe Hwyrach, 
another discussion programme with a panel of 
contributors called Dweud Pethe and a face-to- 
face series presented by former BBC reporter and 
political commentator, Guto Harri. 

A special community concert was broadcast from 
Soar Chapel in Lampeter in March. Cyngerdd 
Rhuban Glas y Cardis (Boomerang) coincided with 
the launch of a CD; the CD includes performances 
by previous winners of the National Eisteddfod's 
Blue Ribband competition to raise money for the 
Ceredigion fund - the county sponsoring the Royal 
Welsh Show in 2010. The programme had extensive 
coverage in the local press with articles in the 
Tivyide, Carmarthen Journal, Cambrian News and 
the Welsh language community papers (Papurau 
Bro). 


Later that month saw the beginning of a new 
series, Sopranos (P.O.P.1), presented by Elin 
Manahan Thomas. The series was promoted in a 
number of specialist music magazines including 
Classic FM, Opera, The Singer, BBC Music and 
Classical Music - but the aim of the series was to 
appeal to a wider audience including those who 
wouldn't necessarily be familiar with classical 
music. 


For me, one of the year's musical highlights was 
the documentary programme Only Men Aloud! - 0 
Dredegar Newydd i Efrog Newydd (Boomerang). 
The programme followed the story of the 
popular ensemble as they celebrated their tenth 
anniversary. The programme looked back at the 


past decade, the highlight being their award for 
Album of the Year at the Classical Brits in May 2010. 

We broadcast the second series of Shan Cothi 
(Presentable), programmes with a mix of music and 
discussion. Some of Wales' most talented artists 
have appeared on the show since the first series 
began in 2009 with songs from the opera and 
operetta to Welsh melodies and light hearted songs 
from musicals. 

Merthyr Meirionnydd (Green Bay) was a 
documentary commemorating 400 years since the 
martyrdom of John Roberts of Trawsfynydd. The 
documentary followed the trail of Wales' last Saint 
who died for his Catholic faith in 1610. Guto Harri 
retraced his steps discovering that the life of the 
monk found guilty of treason was full of excitement 
and adventure. The press in England and Wales 
covered the story and activities were held over a 
period of a week to commemorate the celebrations 
including the first ever Welsh language mass to be 
held at Westminster Cathedral. 

The aim of the third series of Codi Canu 
(Boomerang) was to form new regional choirs in 
Wales; four small and large community choirs were 
established in the Rhondda Valley, Tawe, Dyffryn 
Ogwen and Rhosllanerchugog. The series ended 
with a live broadcast from St David's Hall in Cardiff. 
Cor y Rhos won the competition. Throughout the 
series, local newspapers published stories about 
the choirs and the choirs themselves took part in 
cultural activities within their communities. 

Dechrau Canu, Dechrau Canmol (Avanti) was, 
again, popular in 2010 and continued to visit 
different parts of Wales. Special programmes were 
broadcast to celebrate St David's Day, Easter and 
Christmas as well as some of the main events in the 
religious calendar. 

















22 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


23 / 


SIAN EIRIAN- 

PENNAETH GWASANAETHAU PLANT 

Roedd 2010 yn flwyddyn o ddatblygiad a liwyddiant 
ym maes rhaglenni a gwasanaethau plant ar S4C. 
Ond mae o hyd yn braf dechrau adroddiad gyda 
mesur amlwg a chyhoeddus o Iwyddiant. 

Rydw i'n falch iawn o'r llond trol o enwebiadau 
a gwobrau a gafodd eu hennill yn 2010. Mae son 
am enwebiadau a gwobrau fel y Rose d'Or yn y 
Swistir, Kidscreen yn Efrog Newydd, BAFTA Plant yn 
Liundain, yr Wyl Cyfryngau Ceitaidd yng Ngogledd 
Iwerddon a BAFTA Cymru yng Nghaerdydd yn 
rhoi rhyw syniad i chi o'r gwerthfawrogiad a 
chydnabyddiaeth sydd 'na i waith ein cwmnTau 
cynhyrchu ar lefel ryngwladol. 

Ond i mi, y wobr orau efallai ydi gweid wynebau 
plant Cymru yn disgleirio wrth iddyn nhw weld a 
chyfarfod a chyflwynwyr Stwnsh a chymeriadau 
fel Cyw, Sali Mali, Jac y Jwc, Fluwi Stomp, Betsan 
Brysur a Rapsgaliwn, bardd mwyaf direidus 
Cymru. Mae'n brofiad unigryw i blant Cymru weld 
eu hoff gymeriadau ar y sgrTn yn dod yn fyw ar 
faes y Steddfod neu yn eu stafell ddosbarth. Ac 
nid y fi yn unig sy'n dweud hynny. Dyma sylw un 
rhiant a gafodd ei holi fel rhan o'r gwaith ymchwil 
y mae S4C yn ei wneud i wybod mwy am effaith a 
dylanwad ein rhaglenni ar gyfer plant: 

"Mae 'na hunaniaeth Gymreig i'r rhaglenni. Mae 
'na wreiddioldeb a pherthnasedd yn bendant. Mae 
Cyw yn lledaenu'r neges fod y Gymraeg yn iaith 
fyw.” Mae sylw fel 'na cystal ag unrhyw wobr ac yn 
cynrychioli barn rhieni, neiniau, teidiau a'r plant eu 
hunain. 

Ym mis Medi roedd yn bleser cael bod ar risiau'r 
Senedd yng Nghaerdydd gyda Cyw, Sali Mali 
a Jac y Jwc gan gyhoeddi bod gwasanaeth 
Cyw yn ymestyn i'r penwythnos gyda rhaglenni 
meithrin ar foreau Sadwrn a Sul am y tro cyntaf. 
Drannoeth aeth Cyw a'i ffrindiau i Lundain i dreulio 
prynhawn gyda phlant Ysgol Gymraeg Liundain 
a'r cyflwynydd Alex Jones - a chael croeso 
swyddogol gan y Maer, Boris Johnson! Sbloets 
gyhoeddusrwydd? Wei ie, wrth gwrs, ond roedd 
y neges yn glir; dechrau taith oedd hon gyda 
chynlluniau uchelgeisiol i wneud yn siwr fod Clwb 
Cyw yn teithio'n gyson er mwyn rhoi cyfle i blant fod 
yn rhan o'r gweithgareddau. 

Fe ychwanegon ni at dTm cyflwyno Cyw ac 
fe ddechreuodd rhaglenni newydd. Ym myd 
Cyfryngau'r Dyfodol mi gafodd 'Ap' Cyw ei gynllunio 
ac fe gafodd Gwefan Cyw ei hail gynllunio. Fe 
ddechreuodd Clwb Cyw deithio i'n cymunedau ar 
hyd a lied Cymru er mwyn rhoi cyfle i fwy o blant 
gyfarfod a'r cyflwynwyr, y cymeriadau unigryw 
a'u ffrindiau hoffus ac yn wir, gamu i mewn i'w byd 
hudolus a hapus. 

Daeth Stwnsh yn rhan o eirfa plant a phobol ifanc 
yn Ebrill 2010, gair a brand sy'n gosod nod clir o 
greu cyfresi a chynnwys uchelgeisiol ar gyfer plant 
rhwng 7 a 13 oed. Cafodd ystod eang o gyfresi 
cyffrous eu darlledu gyda phwyslais ar arbrofi, 
heb anghofio hwyl ac adloniant Stwnsh Sadwrn a 
Stwnsh ary Ffordd. Unwaith eto, rhaglenni i bobol 
ifanc ac am bobol ifanc ac yn eu cymunedau 
eu hunain. Ac i'r 'gymuned' newydd ddigidol, 


mae gwefan Stwnsh yn cynnig gemau, elfennau 
rhyngweithiol, lawrlwytho gwybodaeth a gwylio 
ar-lein. 

Dyma ddwy ran o dair o'r darlun mawr felly, Cyw 
i'r plant ieuengaf, Stwnsh i'r plant hyn, ac yn 2010 
fe aethon ni ati i gynllunio rhaglenni newydd 
ar gyfer pobol ifanc dros 13 oed. Fe arweiniodd 
y penderfyniad yma at ddiwedd cyfnod Lined 
5, cyfres wnaeth gyfaniad gwerthfawr i blant a 
phobol ifanc dros 16 mlynedd. 




I mi, roedd 2010 yn gyfle i wneud llawer mwy na 
datblygu. Dwi'n grediniol fod 2010 wedi gosod ein 
gwasanaethau plant yng nghanol popeth sy'n 
bwysig i S4C, sef ein cyfraniad at dwf a pharhad 
yr iaith, rol allweddol S4C ym myd addysg a 
chysylltiad agos ein rhaglenni ni at ddiwylliant a'r 
gymuned. Ond yn fwy na dim mae Cyw a Stwnsh 
yn dod a mwynhad a phleser a balchder i fywydau 
ein plant. Wedi'r cwbl, dim ond yng Nghymru y 
cewch chi rapiwr o'r enw Rapsgaliwn, 'rapiwr 
gorau'r byd sy'n odli o hyd!' yn barddoni wrth rannu 
rhyfeddodau'r byd o'i gwmpas gyda phlant o bob 


But for me, the best award possibly is seeing the 
happy faces of Welsh children as they see and 
meet the presenters of Stwnsh and characters such 
as Cyw, Sali Mali, Jac y Jwc, Fluwi Stomp, Betsan 
Brysur and Rapsgaliwn - the most mischievous 
poet in Wales. Seeing their favourite on-screen 
characters coming to life on the Eisteddfod field or 
in their classroom is an unique experience for the 
children of Wales. And I'm not the only one saying 
that. Flere's a comment by one parent who was 
interviewed as part of S4C's research to discover 
more about the affect our programmes have on 
children. 


SIAN EIRIAN— 

HEAD OF CHILDREN'S SERVICES 

2010 was a year of development and success for 
S4C's programmes and services for children. But it's 
always pleasing to open a report with a very public 
and evident measure of success. 

I was very pleased with the numerous nominations 
and awards during 2010. Nominations and awards 
such as the Rose d'Or in Switzerland, Kidscreen 
in New York, the BAFTA Kids Awards in London, 
the Celtic Media Awards in Northern Ireland and 
BAFTA Cymru in Cardiff gives an indication of the 
recognition and appreciation of the work of our 
production companies on an international stage. 





"There's a Welsh identity to these programmes. 
They're definitely original and relevant. Cyw 
spreads the message that Welsh is a living 
language." A comment such as this is as valuable 
as any award and represents the views of parents, 
grandparents and the children themselves. 

In September, it was a pleasure being on the steps 
outside the Senedd in Cardiff with Cyw, Sali Mali 
and Jac Jwc promoting the fact that Cyw was 
being extended to the weekends with programmes 
for pre-school children on Saturday and Sunday 
mornings for the first time. The following day, 

Cyw and her friends went to London to spend an 
afternoon with pupils of the city's Welsh language 
primary school (Ysgol Gymraeg Liundain) and 
Alex Jones - they were also welcomed by the 
Mayor, Boris Johnson! A publicity stunt? Of course 

- but the message was loud and clear; this was 
the beginning of a tour with ambitious plans to 
make sure that Clwb Cyw would be on the road 
constantly, giving children a chance to take part in 
activities. 

New presenters were recruited and new 
programmes were launched. In the world of New 
Media, a Cyw App was developed and Cyw's 
website was also redesigned. Clwb Cyw started 
travelling to communities around Wales. This gave 
more children a chance to meet the presenters, the 
unique characters and their likeable friends and 
step into their magical and happy world. 

Stwnsh became part of children and young 
people's vocabulary in April 2010, a word and 
a brand to create ambitious programmes and 
content for children between the ages of 7 and 13. 

A wide spectrum of exciting series was broadcast 
with emphasis on experimenting - without 
forgetting the fun and entertainment on Stwnsh 
Sadwrn and Stwnsh ar y Ffordd. Once again, 
programmes for young people about young people 
in their own communities. And for the new digital 
community, there are games, interactive elements, 
downloadable material, information and a chance 
to watch videos on the Stwnsh website. 

This is two-thirds of the story - Cyw for the 
youngest children, Stwnsh for older children and, in 
2010, we started developing new programmes for 
young people over the age of 13. This decision led 
to the end of an era as Uned 5 was discontinued 

- a series that made a valuable contribution to 
the lives of children and young people for over 16 
years. 

For me, I feel that 2010 was an opportunity to 
achieve much more than developing our services. 
I'm convinced that 2010 has put our children's 
services at the heart of everything that's important 
to S4C - our contribution to the growth and 
continuation of the Welsh language, S4C's pivotal 
role in the world of education and the close 
relationship between our programmes and the 
culture of Wales and its communities. But, more 
than anything, Cyw and Stwnsh have given our 
children enjoyment and pride. After all, where 
except Wales would you find a rapper called 
Rapsgaliwn - 'the world's greatest rapper - in gold 
he's so dapper' sharing the world's wonders with 
children of all ages! 
































24 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


BETHAN EAMES— 

GOLYGYDD CYNNWYS FFUGLEN 

Fe gafodd y gyfres ddrama Pen Talar (Fiction 
Factory) lawer iawn o syiw yn 2010. Flunaniaeth, 
magwraeth yng Nghymru a datblygiad emosiynol 
a gwleidyddol oedd wrth wraidd y ddrama. Richard 
Fiarrington a Ryland Teifi oedd yn actio'r prif 
gymeriadau Defi a Doug - set dau ffrind agos oedd 
yn dod o gefndiroedd gwahanol i'w gilydd. 

Fe aeth y gyfres, oedd wedi ei sgwennu gan Sion 
Eirian ac Ed Thomas, a ni drwy gyfnod o newid 
mawr yng Nghymru rhwng y 1960au a 2010. Cyn 
i'r gyfres gael ei dariledu fe aeth S4C i wahanoi 
rannau o Gymru er mwyn rhoi rhagfias i'r gwylwyr 
o'r hyn oedd i ddod. Fe gawson ni ymateb 
cadarnhaol iawn i'r gyfres yn ystod y nosweithiau 
liwyddiannus yma ac yn ddiweddarach ar lafar 
ac mewn adolygiadau yn y wasg. Roedd hi'n braf 
darilen yr adolygiadau yma, nid yn unig oherwydd 
eu bod nhw'n ffafriol ond hefyd oherwydd eu 
bod nhw'n dangos bod 'na werthfawrogiad clir 
yma o gyfraniad a phwysigrwydd drama deledu 
yn y Gymraeg i'n diwylliant ni a'n bywydau ni fel 
Cymry cyfoes. Roedd hi'n glasur o gyfres gyda 
gwerthoedd cynhyrchu uchel, cyfarwyddo sinematig 
gan Gareth Bryn ac Ed Thomas a pherfformiadau 
pwerus a sensitif gan gast cryf iawn. 

Fe gafodd cyfres olaf Caerdydd (Fiction Factory) 
ei dariledu yn 2010 gan dod a phenllanw i fywydau 
hardd ac egnTol ein grwp o hedonistiaid oedd 
yn byw ac yn gweithio'n y brifddinas. Fe enillodd 
Roger Williams, awdur y gyfres, wobr BAFTA Cymru 
am yr Awdur Gorau yn 2011 gan ddod a diweddglo 
haeddiannol i Caerdydd. 

Roedd 'na ganmoliaeth fawr hefyd i'r ffilm Cwcw 
(Ffilmiau Fondue). Roedd hi'n ddrama heriol, doniol, 
trasig a gwreiddiol. Fe welson ni berfformiadau 
arbennig gan gast oedd yn cynnwys Rhys Richards, 
Aneurin Flughes a seren y ffilm, Eiry Thomas. Fe 
gafodd Eiry wobr BAFTA Cymru am yr Actores Orau 
ar 61 ei pherfformiad anhygoel yn y ffilm. Delyth 
Jones wnaeth ysgrifennu, cyfarwyddo (am y tro 
cyntaf) a chynhyrchu Cwcw. Enillodd Cwcw y ffilm 
orau yng Ngwyl Ryngwladol De Affrica a'r Female 
Eye Festival yng Nghanada yn ogystal a chael 
enwebiad am y ffilm orau yn Los Angeles a Gwobr 
Ffilm Lleiafrifoedd Ewrop yn yr Almaen. 

Cafodd Ar y Tracs - Y Tren i'r Gem (Tidy Productions) 
gan Catrin Dafydd ac Ed Talfan ei dariledu yn ystod 
2010. Cafwyd doniolwch a pathos gan y cymeriadau 
annwyl yn y bennod hwyliog yma. 


Roedd trydedd cyfres Teulu (Boomerang) gan Meic 
Povey a Branwen Cennard yr un mor gyffrous a'r 
gweddill. Mae'r gyfres yma'n hynod o boblogaidd 
ac yn cynnwys digonedd o wrthdaro i gorddi'r 
dyfroedd. Mae'r straeon yn gafael a'r mynd a 
dwad carwriaethol rhwng y cymeriadau yn gwneud 
i bobol ddod yn 61 i wylio'r gyfres o wythnos i 
wythnos - yn ddigon tebyg i Dallas 'slower dydd! 
Mae'r gyfres yma'n llwyddo i hudo'r gwylwyr i fyd 
moethus, crand a hardd y cymeriadau - dihangfa 
adloniannol ar ei gorau! 

Ac mae 'na ddigon o emosiwn yn yr opera sebon 
nosweithiol, Pobol y Cwm (BBC Cymru) a'r opera 
sebon ar gyfer plant a phobol ifanc, Rownd 
a Rownd (Rondo). Roedd y ddwy gyfres yn 
boblogaidd iawn yn ystod y flwyddyn - a minnau 
hefyd yn 'hooked', diolch i straeon gafaelgar, 
cymeriadau cofiadwy, y lion a'r lleddf. 

Cyn cloi, ychydig mwy am wobrau. Ro'n i'n falch 
iawn bod y ffilm Ryan a Ronnie (Boomerang) wedi 
cael ei gwobrwyo yn seremoni BAFTA Cymru. 
Enillodd Meic Povey wobr yr Awdur Gorau, Rhys 
Powys enillodd y wobr am y Cyfarwyddwr Gorau 
ac Aled Pugh, oedd yn actio cymeriad Ryan, ddaru 
gipio'r wobr am yr Actor Gorau. Fe faswn i hefyd yn 
hoffi llongyfarch Rhestr Nadolig Wil (Boomerang) 
am ennill gwobr BAFTA Prydain am y ffilm orau i 
blant. Fe gafodd y ffilm yma ei hysgrifennu gan 
Caryl Parry Jones a Christian Phillips. Roedd yn 
gyfle i ni fwynhau talent dychymyg gweledol 
y cyfarwyddwr, Dafydd Wyn. Ro'n i mor falch o 
weld y ffilm, oedd yn cynnwys perfformiadau a 
cherddoriaeth mor hyfryd, yn llwyddo i ennill y wobr 
yn Llundain mewn marchnad sy mor gystadleuol. 



25 / 



BETHAN EAMES— 

CONTENT EDITOR. FICTION 

The ambitious drama series Pen Talar (Fiction 
Factory) gained a lot of publicity in 2010. The 
drama focused on questions of identity, a Welsh 
upbringing and the emotional and political 
development of the individual. Richard Fiarrington 
and Ryland Teifi played the main characters, Defi 
and Doug, two lifetime friends from very different 
backgrounds. 

The series, written by Sion Eirian and Ed Thomas, 
took us on a journey of great change in Wales 
between the 1960s and 2010. To launch the series, 
S4C travelled to different parts of Wales to give 
viewers a taste of what was to come. The response 
during these events and from viewers and in press 
reviews was very positive. It was encouraging to 
read the reviews not only as the comments were 
very positive but also because they showed clear 
appreciation of the contribution and importance 
of Welsh language television drama to our culture 
and lives as contemporary Welsh speakers. It was 
a classic series with high production standards, 
cinematic directing by Gareth Bryn and Ed Thomas 
and powerful and sensitive performances by an 
exceptional cast. 


The final series of Caerdydd (Fiction Factory) 
brought to a conclusion the lives of the beautiful, 
energetic 20-30 somethings who lived and worked 
in Cardiff. Roger Williams, who wrote the series, 
won a BAFTA Cymru award for Best Writer in 2011 - a 
fitting end to Caerdydd. 



Pen Talar 


The film Cwcw (Ffilmiau Fondue) was also highly 
commended. It was a challenging, funny, tragic 
and original drama with notable performances by 
the main cast including Rhys Richards, Aneurin 
Flughes and the star of the film, Eiry Thomas. Eiry 
won the BAFTA Cymru Award for Best Actress 
following her outstanding performance. The 
film was written, directed (for the first time) and 
produced by Delyth Jones. Cwcw won the best 
film award in the South Africa International Festival 
and the Female Eye Festival in Canada. It was 
nominated for best film in Los Angeles and won the 
European Minority Film Award in Germany. 

Ar y Tracs - Y Tren i'r Gem (Tidy Productions) by 
Catrin Dafydd and Ed Talfan brought loveable 
characters to the screen with humour and pathos. 

The third series of Teulu (Boomerang), written by 
Meic Povey and Branwen Cennard, was as exciting 
as the previous ones. This is an exceptionally 
popular series with plenty of confrontation. Viewers 
returned to watch the series week after week due 
to the gripping storylines about the love lives of the 
characters - similar to the way viewers followed 
Dallas many years ago! The series succeeds in 
drawing viewers into the luxurious, grand and 
beautiful world of the characters - escapist 
entertainment at its best. 

And there's plenty of emotion in our soap operas 
for adults, young people and children. Pobol y 
Cwm (BBC Wales) and Rownd a Rownd (Rondo) 
were extremely popular during the year - I'm 
also hooked thanks to the gripping storylines, 
memorable characters, laughter and tears. 

And to end, a little more on awards. I was very 
pleased when the film Ryan a Ronnie (Boomerang) 
was recognised during the BAFTA Cymru ceremony. 
Meic Povey won the Award for Best Screenwriter, 
Rhys Powys won the award for the Best Director 
and Aled Pugh, who portrayed Ryan, won the 
Best Actor Award. I would also like to congratulate 
Rhestr Nadolig Wil (Boomerang) for winning the 
British BAFTA awards for the best film for children. 
The film was written by Caryl Parry Jones and 
Christian Phillips. It was a chance for us to enjoy 
the imaginative visual talent of the director, Dafydd 
Wyn. I was so pleased to see the film, that included 
wonderful performances and music, winning the 
award in London in such a competitive world. 

















26 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


TWELI GRIFFITHS 

GOLYGYDD CYNNWYS GWLEIDYDDOL A MATERION 

CYFOES 

Roedd 2010 yn flwyddyn heriol ym metes Newyddion 
a Materion Cyfoes. Roedd hi'n braf gweld safon 
uchel y Sianei o newyddiaduraeth ymchwiiiadol yn 
parhau wrth i niter o straeon newydd ac unigryw 
ddod i sylw'r gwylwyr. Ymysg yr uchafbwyntiau 
oedd ffilmio cyffrous Y Byd ar Bedwar (ITV Cymru) 
o'r ymgyrch yn erbyn difa moch daear, ymchwiliad 
trylwyr Taro Naw (BBC Cymru) i'r twyllwr Ken Jones 
a'r dariun digalon o brobiemau cyffuriau yn Llanelli 
yn Hacio (ITV Cymru). 

Yn ogystal a'r ymchwilio, roedd 'na drafod. Aeth 
Pawb a'i Farn (BBC Cymru) ar daith i galon ein 
cymunedau i drafod prif bynciau llosg y dydd, tra 
bod CF99 (BBC Cymru) yn dadansoddi gwaith y 
Cynulliad. Y rhaglenni yma oedd y sylfaen hefyd 
i 14 o raglenni arbennig ar ymgyrch yr Etholiad 
Cyffredinol hanesyddol ym mis Mai, yn ogystal a'r 
sylw nosweithiol ar ein gwasanaeth Newyddion 
(BBC Cymru). 

Ym mis Ebrill, fe ddechreuodd gwasanaeth newydd 
Y Dydd yn y Cynulliad sy'n darlledu detholiad 
gyda'r hwyr o gyfarfodydd llawn a phwyllgorau'r 
Cynulliad. 

Fe Iwyddodd ein newyddiadurwyr i ymateb i brif 
ddigwyddiadau'r byd, gan gynnwys daeargryn 
Haiti (ITV Cymru), argyfwng y llwch folcanig 
(Tinopolis), llifogydd Pacistan (SMS), ymchwiliad 
gan Rhun ap Iorwerth i'r argyfwng ariannol (Green 
Bay), ac adroddiad ar etholiadau canol tymor 
America (Tinopolis). Cafodd rhai rhaglenni yn y 
maes yma eu darlledu dan frand newydd Byd 
Pawb ar gyfer y straeon hynny sy'n effeithio, 
rywsut, ar bob un ohonon ni. 

Mae rhaglenni Cefn Gwlad (ITV Cymru) a Ffermio 
(Telesgop) yn parhau i tod ymysg rhaglenni mwya 
poblogaidd y Sianei. Rhyngddyn nhw, mae holl 
weithgarwch ac amrywiaeth ein hardaloedd 
gwledig yn cael sylw manwl a thrylwyr. 

Roedd yn galondid gweld tod cyfresi dogfen Y 


Daith ac O'r Galon yn cael ymateb mor dda gan ein 
gwylwyr ni. Roedd rhaglenni Tren i Ravensbruck 
(Rondo Media), Frank Letch (ITV Cymru), Bywyd y 
Bugail (Elan), ac Y Daith - Madagascar (Unigryw), 
yn uchafbwyntiau yn y cyfresi yma. 

Ar Ddydd Gwyl Dewi fe gafodd teyrnged arbennig 
ei darlledu i'r cyn-archdderwydd Die Jones - Die 
Jones - Yn Ei Eiriau Ei Hun (P.O.P.1). Yng nghyfresi 
Cofio (ITV Cymru) a 3 Lie (Apollo) fe gawson ni 
bortreadau dadlennol o rai o wynebau mwyaf 
adnabyddus Cymru trwy gyfrwng eu dewis o archif 
a lleoliadau sy'n agos at eu calonnau. 

Fe gafodd ein hunaniaeth a'n cyfoeth llenyddol 
ni eu hadlewyrchu mewn cyfres newydd - Gwlad 
Beirdd (Apollo). Roedd dawn adrodd stori'r Cymry 
i'w weld hefyd yng nghyfresi Pen Llyn Harri Parri a 
Straeon Harri Parri (Cwmni Da). Yng nghyfresi Byw 
Yn 61 y Llyfr (Cwmni Da) a Straeon Tafarn (P.O.P.1) fe 
gafodd hanes ei gyflwyno mewn arddull adloniadol 
ac unigryw. Aled Samuel agorodd y drws i ddangos 
sut mae pobol wedi byw yng Nghymru dros y 
blynyddoedd yn y gyfres drawiadol Cartrefi Cefn 
Gwlad Cymru (Fflic). 

Fe gafodd tirwedd Cymru ei adlewyrchu yn ei holl 
ogoniant yng nghyfres ysblennydd Iolo Williams, Tir 
Cymru (Aden). Roedd yr un harddwch i'w weld yng 
nghyfres Y Fenai (Cwmni Da). 

Ym mis Tachwedd, daeth tair blynedd o wasanaeth 
tywydd gan ITV Cymru i S4C i ben. Rydyn ni'n 
ddiolchgar iddyn nhw am wasanaeth proffesiynol 
a dibynadwy. Fe gafodd y cytundeb newydd ei 
ennill gan gwmni Tinopolis, sy'n defnyddio'r graffeg 
gyffrous ddiweddaraf i wella diwyg y bwletinau a'r 
gwasanaeth tywydd ar y we. 

Unwaith eto eleni cafodd nifer o'n rhaglenni ym 
maes ffeithiol eu henwebu a'u gwobrwyo, sy'n 
deyrnged bellach i weledigaeth Lowri Gwilym, 
a gollwyd yn sydyn yn ystod y flwyddyn. Roedd 
ganddi hi ddiddordeb angerddol mewn pobol a'r 
hyn sy'n ein diffinio ni fel Cymry. Dyna oedd yn 
arwain ein harlwy ffeithiol yn 2010, gan sierhau 
dilyniant ffyddlon a chyson i'n prif gyfresi. 



27 / 




TWELI GRIFFITHS 

CONTENT EDITOR. POLITICAL AND CURRENT 

AFFAIRS 

2010 was a challenging year for News and Current 
Affairs. I was pleased that the high standard of 
investigative journalism continued as a number 
of new stories were brought to the attention of 
viewers. Highlights include the exciting filming of 
the anti badger baiting campaign by the team 
of Y Byd ar Bedwar (ITV Wales), the thorough 
investigation of the fraudster, Ken Jones, by 
Taro Naw (BBC Wales) and the sad portrayal of 
problems related to drugs in Llanelli in Hacio (ITV 
Wales). 

As well as investigation, there was discussion. 
Pawb a'i Farn (BBC Wales) went on tour to the 
heart of our communities to discuss the burning 
issues of the day and CF99 (BBC Wales) analysed 
the work of the Assembly. These, along with 
reports on the evening news service, Newyddion 
(BBC Wales) were also the strands that laid the 
foundations for 14 special programmes about the 
historic General Election campaign in May. 


It was heartening to see the positive response of 
our viewers to our documentary series Y Daith and 
O'r Galon. Highlights included Tren i Ravensbruck 
(Rondo Media), Frank Letch (ITV Wales), Bywyd y 
Bugail (Elan) and Y Daith - Madagascar (Unigryw). 

On St David's Day a special tribute was paid to the 
late archdruid, Die Jones in Die Jones - Yn Ei Eiriau 
Ei Hun (P.O.P1). Revealing portrayals of some of 
Wales' most famous personalities were shown on 
Cofio (ITV Wales) and 3 Lie (Apollo) through the 
guests' choices of archive and locations that are 
important to them. 

Our national identity and richness of our literature 
were reflected in a new series, Gwlad Beirdd 
(Apollo). We also experienced the Welsh gift of 
storytelling in Pen Llyn Harri Parri and Straeon 
Harri Parri (Cwmni Da). History was presented in 
an entertaining and unique fashion in Byw yn 61 y 
Llyfr (Cwmni Da) and Straeon Tafarn (P.O.P.1). Aled 
Samuel opened the door to portray how people 
lived their lives over the years in the striking series, 
Cartrefi Cefn Gwlad (Fflic). 


A late night service broadcasting a selection of the 
Assembly's full sessions and committees, Y Dydd yn 
y Cynulliad, was launched in April. 

Our journalists responded to some of the world's 
biggest events, including the earthquake in Haiti 
(ITV Wales), the crisis caused by the volcanic dust 
(Tinopolis) and the floods in Pakistan (SMS). Other 
programmes included an investigation by Rhun ap 
Iorwerth into the global financial crisis (Green Bay) 
and a report on the mid term Elections in the United 
States (Tinopolis). Some of these programmes 
about issues that affect all of us in one way or 
another were broadcast under the new brand, Byd 
Pawb. 

Cefn Gwlad (ITV Wales) and Ffermio (Telesgop) 
are still amongst the Channel's most popular 
programmes. Through these programmes, the 
activities and diversity of our rural areas are given 
thorough and prominent attention. 


Wales' landscape was shown in all its glory in Iolo 
Williams' splendid series, Tir Cymru (Aden). This was 
also true in the case of the series Y Fenai (Cwmni 
Da). 

After three years, ITV Wales' weather service 
for S4C ended in November. We're extremely 
grateful to ITV Wales for the professional and 
reliable service. The new contract was awarded 
to Tinopolis who use the latest exciting graphics to 
improve the format of the bulletins as well as the 
weather service provided on S4C's website. 

Once again many of our factual programmes were 
nominated and won awards - another tribute 
to the vision of Lowri Gwilym who died suddenly 
during the year. She had a passionate interest in 
the people that define us as a Welsh nation. This is 
what led our factual content during 2010, bringing 
a faithful and continuous following to our main 
programmes. 





























28 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


GERAINT ROWLANDS- 
GOLYGYDD CYNNWYS CHWARAEON 

Roedd sefyll yng nghanol canolfan ddarlledu 
Cwpan Ryder ddechrau Hydref 2010 yn brofiad 
bythgofiadwy. Dyma lle'r oedd prif ddarparwyr 
chwaraeon y byd wedi ymgynnull i ddarlledu un o 
brif ddigwyddiadau chwaraeon y byd. Sky Sports, 
NBC, BBC ac eraill, ac yn eu canol S4-C a'r iaith 
Gymraeg. Yn sydyn roedd yr oriau hir o negydu 
a pharatoi yn werth bob munud. Roedd yr holl 
lafur yn dwyn ffrwyth wrth i ni gynnig gwasanaeth 
arbennig i wylwyr S4C - hwn fyddai'r cyfle cyntaf i'r 
rhan fwyaf o'r gwylwyr weld holl ddrama'r achlysur. 

Mae rhaglenni chwaraeon, yn enwedig yr 
achlysuron byw ac ecsgliwsif, yn hynod o bwysig i 
S4-C. Mae'r rhaglenni yma'n denu cynulleidfa fawr a 
phwysig gan ddenu llawer iawn o wylwyr. 


Malcolm Allen a Dylan Ebenezer wrth i'w hangerdd 
drosglwyddo i'n cynulleidfa! Mae rhaglenni Sgorio 
ar nos Lun (Rondo) yn rhoi cyfle pellach i ni wneud 
y gorau o'n hawliau p@l-droed domestig yn ogystal 
a gallu dangos y gorau o bel-droed Ewrop. 

Roedd Criced (Tinopolis) yn ychwanegiad 
pwysig wrth i ni gyflwyno pump o gemau undydd 
Morgannwg yn 2010. Mae hyn yn golygu ein bod 
ni wedi gallu ymestyn ein darpariaeth chwaraeon 
byw i fisoedd yr haf. Wrth sefydlu camp newydd 
mae ambell broblem yn anorfod - ond fe gawson ni 
ymateb ffafriol iawn i natur hwyliog ac uchelgeisiol 
y rhaglenni. Yn anffodus roedd perfformiad y 
rhaglenni a'r beirdd yn llawer gwell na'r tTm ar y 
cae! Unwaith eto roedd y gwasanaeth yn denu 
llawer o wylwyr yng Nghymru a thrwy'r Deyrnas 
Unedig. 


Cafwyd amrywiaeth o chwaraeon drwy'r flwyddyn. 
Roedd perfformiad Lowri Morgan ym Marathon 
y Jwngl yn y gyfres Ras yn Erbyn Amser (P.O.P.1) 
yn ddim llai nag arwrol. Mae cynnig amrywiaeth 
o wahanol chwaraeon yn hanfodol i ofynion 
ein cynulleidfa. Roedd yna le yn yr amserlen 
hefyd i Ras yr Wyddfa (Cwmni Da), Marathon 
Eryri (Cwmni Da) a Hanner Marathon Caerdydd 
(Dream Team Television) gyda'r rhaglenni i gyd yn 
boblogaidd. Roedd y cystadlu yr un mor frwd ag 
erioed ar gyrsiau trotian y gyfres Rasus (Apollo / 
Boomerang). 


Heb os, cystadleuaeth golff Y Cwpan Ryder (Slam/ 
Indus) oedd un o'r digwyddiadau chwaraeon 
mwyaf erioed yma yng Nghymru. Roedd yn hynod 
o bwysig, felly, bod yna wasanaeth Cymraeg 
o'r safon ucha ar S4C. Hawliau uchafbwyntiau 
byr oedd gynnon ni - ond er hynny fe Iwyddon 
ni i gyfleu holl gyffro a drama'r achlysur yn ein 
rhaglenni nosweithiol. Roedd gwaith cyflwyno 
Gareth Roberts a Rhodri Ogwen unwaith eto o'r 
safon uchaf ac mae angen canmol ffordd hwyliog 
a gwybodus y tTm i gyd. Roedd yr hyn a gafodd ei 
ddarlledu ar S4-C yn profi pa mor bwysig ydi hi fod 
S4-C yn adlewyrchu prif ddigwyddiadau chwaraeon 
Cymru. 

Un o Iwyddiannau mawr y Sianel yn 2010 oedd 
ein rhaglenni byw ac ecsgliwsif o gemau clybiau 
Cymru yng nghystadleuaeth Pel-Droed Cwpan 
FA Lloegr (Rondo). Roedd y niter o bobol wyliodd 
gemau Caerdydd yn erbyn Chelsea a Bristol City yn 
eithriadol o uchel gyda 459,000 a 341,000 o bobol 
yn tiwnio i mewn i S4C. Unwaith eto, mae hyn yn 
prof) pa mor bwysig ydi hi ein bod ni'n gallu negydu 
am hawliau chwaraeon o'r radd flaenaf er mwyn 
gallu darparu gwasanaeth unigryw i'n gwylwyr ni. 

Fe aeth yr hyn y mae S4C yn ei gynnig o ran gemau 
Rygbi o nerth i nerth yn 2010. Cafodd ein prif gemau 
yn Y Clwb Rygbi (BBC Cymru) - sef ein rhaglenni 
o Gynghrair Magners - eu symud i 18/30 ar nos 
Sadwrn. Fe gafodd hyn effaith gadarnhaol iawn ar 
ein ffigyrau gwylio nos Sadwrn - a hynny er bod y 
gystadleuaeth i ddenu gwylwyr bryd hynny yn gryf 
iawn. Erbyn hyn, mae'r slot yma wedi sefydlu ei hun 
o fewn yr amserlen yn ogystal a'r clybiau. 

Fe Iwyddon ni i negydu ac ymestyn ein hawliau 
Rygbi am bedair blynedd arall o ran Cynghrair 
Magners a Chwpan Heineken. Roedd gemau rygbi 
byw ac ecsgliwsif yn creu conglfaen i'r amserlen 
- mae hefyd yn hynod o bwysig i ochr fasnachol y 
Sianel. 

Fe ddechreuodd gwasanaeth p§l-droed newydd 
ar brynhawn Sadwrn gyda Sgorio (Rondo) ar 
ei newydd wedd. Mae'r rhaglen bellach yn 
darlledu g§m fyw o Uwch Gynghrair Cymru gyda 
gwasanaeth cynhwysfawr o ganlyniadau a 
newyddion pgl-droed. Fe brofodd hyn i fod yn 
wasanaeth poblogaidd dros ben sy'n golygu fod 
mwy o bobol yn gwylio S4C ar bnawn Sadwrn erbyn 
hyn. Roedd hi hefyd yn werth clywed sgrechfeydd 


0 arwyr Ewrop ar gwrs gwastad y Celtic Manor i'r 
rhedwyr amatur yn straffaglu ar lethrau'r Wyddfa. 

0 feysydd cywrain pel-droed Sbaen i gaeau 
anwastad clybiau Cymru ac o uchelfannau g§m 
derfynol y Gynghrair Magners i angerdd a llacs 
brwydrau SWALEC, roedd S4C yn cyfleu holl gyffro, 
emosiwn a drama'r cystadlu - ac roedd hi mor braf 
bod yng nghanol hynigyd. 



29 / 



GERAINT ROWLANDS- 
CONTENT EDITOR, SPORT 

Standing in the Ryder Cup's broadcasting centre at 
the beginning of October 2010 was an experience 
that I will treasure for the rest of my life. The main 
suppliers of Sport around the world had come 
together to broadcast one of the world's biggest 
sport events. Sky Sports, NBC, BBC and others 
were there and in their midst, S4C and the Welsh 
language. Suddenly the long hours of negotiations 
and preparations were worth every second. The 
preparation work was bearing fruit as we offered a 
special service for S4C's viewers - this would be the 
first time for the vast majority of viewers to see the 
drama unfold at the Ryder Cup. 

Sports programmes, especially live and exclusive 
events, are extremely important to S4C. These 
programmes attract many viewers. 


Without a doubt, the golf competition Y Cwpan 
Ryder (Slam/Indus) was one of the biggest ever 
sports events held here in Wales. It was therefore 
crucial that we provided the highest possible 
standard of programmes on S4C. We secured the 
rights for short highlights - but despite that, we 
managed to convey the whole excitement and 
drama in our evening programmes. Once again, 
Gareth Roberts and Rhodri Ogwen showed first 
class presentation skills and I must praise the 
happy and educated approach of the whole team. 
The service provided by S4C proves how important 
it is for the Channel to reflect what's happening at 
Wales' main sporting events. 


One of the Channel's main successes in 2010 was 
the live and exclusive coverage of the Welsh clubs 
taking part in the FA Cup (Rondo). The number 
of viewers for the Cardiff v Chelsea and Cardiff v 



Bristol City games was extremely high with 459,000 
and 341,000 tuning into S4C. This proves again 
the importance of negotiating the best possible 
sports rights to provide our viewers with exclusive 
programmes. 

S4C's rugby provision went from strength to 
strength in 2010. Our main rugby matches in Y 
Clwb Rygbi (BBC Wales) - the programmes from 
the Magners League - were moved to 18/30 on 
Saturday. This had a positive impact on our viewing 
figures on Saturday evenings despite the huge 
competition to attract audiences on Saturday 
nights. The new timetable is now firmly set in the 
Channel's and the clubs' schedules. 

We succeeded in winning the rights to broadcast 
Rygbi from the Magners League and the Heineken 
Cup for another four years. Live and exclusive 
rugby programmes are at the heart of the schedule 
- it's also important for the Channel's commercial 
operation. 

We launched a new football strand, Sgorio 
(Rondo) on Saturday afternoons. Each programme 
includes live coverage from a game in the Welsh 
Premier League as well as football news and a 
comprehensive results service. This has proved to 
be a very popular service drawing in more viewers 
to S4C on Saturday afternoons. It's also worth 
listening to Malcolm Allen and Dylan Ebenezer 
screaming as their enthusiasm is transmitted to 
our viewers! Sgorio ar nos Lun (Rondo) gives us 
another opportunity to make the best use of our 
domestic football rights as well as enabling us to 
broadcast the best of European football. 

Criced (Tinopolis) was an important addition 
to our sports provision - we broadcast five of 
Glamorgan Cricket's one-day matches in 2010. 

As a result, we've been able to extend our live 
sports programmes to the summer months. As 
a new venture is launched, a few problems are 
inevitable - but there was a very positive response 
to the ambitious and light-hearted nature of the 
programmes. Unfortunately, the performance 
of the programme and poets out-weighed the 
performance of the team on the cricket field! Once 
again, the service has managed to attract many 
viewers in Wales and throughout the UK. 

There was a variety of sport throughout the year. In 
Ras yn Erbyn Amser (P.O.P.1) Lowri Morgan's race 
against time in the jungle marathon was heroic. 
Providing a variety of sports is crucial for the needs 
of our viewers. We also broadcast Ras yr Wyddfa 
(Cwmni Da), Marathon Eryri (Cwmni Da) and Hanner 
Marathon Caerdydd (Dream Team Television) - 
all these programmes were popular. It was also 
as competitive as ever on the Rasus (Apollo / 
Boomerang) trotting courses. 

From the European heroes on the flat course of 
the Celtic Manor to amateur runners on the slopes 
of Snowdon. From the elaborate football fields in 
Spain to the uneven fields of clubs in Wales and 
from the highlights of the final of the Magners 
League to the passion and mud of the SWALEC 
battles, S4C conveyed the excitement, emotion and 
drama of competing - and it was great to play our 
part. 






















ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


PARTNERIAETH 
STRATEGOL S4C A 
BBC CYMRU 

Fe wnaeth y Bartneriaeth Strategol rhwng S4C a 
BBC Cymru barhau yn 2010. Roedd 'na le amiwg o 
fewn ein hamserien i gyfresi poblogaidd a gafodd 
eu cynhyrchu gan BBC Cymru - cyfresi fel Pobol y 
Cwm, ein gwasanaeth Newyddion, Y Clwb Rygbi, yn 
ogystal ag elfen heiaeth o'n darpariaeth materion 
cyfoes. BBC Cymru oedd hefyd yn gyfrifol am 
ein darpariaeth o'r Eisteddfod Genediaethol a'r 
rhaglen fyw ar noson Etholiad 2010. 

Ar draws y fiwyddyn fe gynhyrchwyd cyfanswm o 
735.5 o oriau gwreiddioi gan BBC Cymru. 

Unwaith eto roedd Pobol y Cwm yn gongifaen o 
fewn yr amserien gyda'r prif ddarilediad am 20/00 
yn ystod yr wythnos. Roedd 'na gyfleoedd erailt 
i wylio gydag isdeitiau agored am 18/00 ac ar yr 
Omnibws ar ddydd Sul. Perfformiodd y gyfres yn 
dda drwy'r fiwyddyn - fe gynyddodd cynulleidfa'r 
brif raglen o 42,000 ar gyfartaledd yn 2009 i 51,000 
yn 2010. 

Roedd 2010 yn fiwyddyn Etholiad Cyffredinol 
hanesyddol ac roedd 'na ystod eang o raglenni 
ar S4C. Roedd rhaglenni'r BBC yn amiwg yn ein 
darpariaeth. Yn ogystal a chynnwys nosweithiol 
ar ein gwasanaeth Newyddion fe gafodd sylw 
cynhwysfawr ei roi i'r Etholiad ar gyfresi Pawb a'i 
Farn ac CF99 gan sicrhau fod ein darpariaeth 
yn cyrraedd colon ein cymunedau gan drafod, 
dadansoddi a dehongli holl agweddau'r 
ymgyrchoedd. Roedd y rhaglen ganlyniadau ar 
noson yr Etholiad dan arweiniad Dewi Llwyd yn 
drylwyr ac awdurdodol. Fe gafodd Cyllideb gyntaf 
llywodraeth newydd Prydain sylw heiaeth ar S4C 
gan gynnwys rhaglen fyw gan BBC Cymru yn ystod 
araith y Canghellor. 

Yn ystod y fiwyddyn fe ddaeth y gyfres ar gyfer 
pobol ifanc Mosgito i ben. 

Fe aeth darpariaeth rygbi S4C o nerth i nerth yn 
2010 gyda'r rhaglenni byw yn denu cyrhaeddiad 
unigryw a phwysig i'r Sianel. Yn y maes yma, cyfres 
Y Clwb Rygbi, a gafodd ei chynhyrchu gan BBC 
Cymru, oedd yn sicrhau'r ffigyrau cyrhaeddiad 
uchaf. Cafodd dwy gem bron i 350,000 o 
gyrhaeddiad yr un ar gyfartaledd ar draws y 
Deyrnas Unedig. 


31 / 


STRATEGIC PARTNERSHIP 
BETWEEN S4C AND 
BBC WALES 

The Strategic Partnership between S4C and BBC 
Wales continued in 2010. Popular programmes 
produced by BBC Wales were prominent in our 
schedule including Pobol y Cwm, Newyddion, Y 
Clwb Rygbi as well as a large proportion of our 
current affairs provision. BBC Wales also provided 
our content from the National Eisteddfod as well 
as our live results programme on the night of the 
General Election. 

BBC Wales produced 735.5 original hours during 
2010 . 

Once again, Pobol y Cwm was a cornerstone in our 
schedule. The programme is broadcast at 20/00 on 
weekdays with open subtitles on the repeat at 18/00 
and the omnibus edition on Sundays. The series 
performed well throughout the year - the audience 
reach for the first transmission increased from an 
average of 42,000 in 2009 to 51,000 in 2010. 

S4C also broadcast a wide spectrum of 
programmes covering the historic General Election. 

BBC programmes were integral to the service we 
provided. As well as content on our news service, 

Newyddion, the Election was covered extensively 
in programmes such as Pawb a'i Farn and CF99, 
ensuring that our content reached the heart of 
our communities by discussing, analysing and 
interpreting the many aspects of the campaigns. 

The results programme on Election night, presented 
by Dewi Llwyd, was thorough and authoritative. 

The new UK Government's first Budget was also 
covered extensively on S4C including a live BBC 
Wales programme during the Chancellor's speech. 

During the year the Mosgito series for young 
people came to an end. 

S4C's rugby coverage went from strength to 
strength in 2010 with live programmes attracting an 
important and unique reach to the Channel. BBC 
Wales' Y Clwb Rygbi obtained the highest reach 
for rugby programmes. An average of almost 
350,000 people accross the UK watched two of the 
matches. 




32 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


GWOBRAU AC 
ENWEBIADAU 
2010 


Fe enillodd rhagienni S4C nifer o wobrau mewn 
seremon'i'au cenedlaethol a rhyngwladoi yn 2010. 
Mae cael eich enwebu ac ennill gwobrau yn 
arwydd o werthfawrogiad y diwydiant ac mae S4C 
yn ddiolchgar iawn i'r cwmnTau o wahanol rannau 
o Gymru am gynhyrchu rhagienni mor safonol ar 
gyfer y Sianel. 

BAFTA CYMRU 

Roedd seremoni wobrwyo BAFTA Cymru yn 2010 
yn noson dda i S4C. Enillodd rhaglenni'r Sianel 14 
o wobrau gan gynnwys yr Actor Gorau, yr Actores 
Orau, y Cyfarwyddwr Gorau a'r Awdur Gorau ar 
gyfer y Sgffn. Fe gafodd un o wobrau arbennig y 
noson, Gwobr Gwyn Alt Williams, ei chyflwyno i'r 
gyfres o raglenni dogfen Dwy Wraig Lloyd George 
(Tinopolis) - Ffion Flague gyflwynodd y gyfres yma. 

Enillodd y ffilm Ryan a Ronnie, (Boomerang) bedair 
gwobr gan gynnwys yr Actor Gorau i Aled Pugh am 
ei bortread o'r diddanwr Ryan Davies. Meic Povey 
enillodd wobr yr Awdur Gorau ar gyfer y SgrTn. 
Enillodd Rhys Powys wobr y Cyfarwyddwr Gorau 
(Drama) a'r Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth Gorau 
(Drama) oedd Peter Thornton. 

Eiry Thomas enillodd y wobr am yr Actores Orau 
am ei rhan yn y ddrama bwerus, Cwcw (Ffilmiau 
Fondue). Enillodd y ffilm hefyd y wobr am y Trac 
Sain Gerddorol Wreiddiol Orau. 

Enillodd y ddrama ddogfen am Carwyn James, 
Carwyn (Green Bay Media), a'r ffilm Ar y Tracs a 
gafodd ei sgriptio gan Ruth Jones ddwy wobr yr un. 
Cipiodd Ar y Tracs (Tidy Productions a Greenbay 
Media), y Sain Gorau a'r Gwisgoedd Gorau. Carwyn 
enillodd y wobr am y Ddrama Ddogfen Orau ac fe 
gafodd Dylan Richards wobr y Cyfarwyddwr Gorau. 

Dudley - Pryd o Ser (Rondo Media) enillodd y wobr 
am yr Adloniant Ysgafn Gorau. Cipiodd Martyn 
Rourke wobr am y Cyfarwyddwr Goleuo Gorau 
(dim camera) am ei waith ar Cyngerdd Dathlu Karl 
Jenkins (Rondo Media). Y gyfres ddogfen Y Daith 
enillodd wobr y Teitlau Gorau. Cafodd y teitlau eu 
cynhyrchu gan Roughcollie. 


YR WYL CYFRYNGAU CELTAIDD 
Enillodd ffilm bwerus S4C Martha, Jac a Sianco 
(Apollo) un o wobrau pwysicaf yr Wyl Cyfryngau 
Celtaidd yn Newry, Gogledd Iwerddon. Fe gipiodd 
y ffilm, oedd yn addasiad o nofel afaelgar Caryl 
Lewis am etifeddiaeth a thorcalon teuluol, wobr 
Ysbryd yr Wyl. 

Enillodd cyfres S4C Y 7 Magnifico a Matthew Rhys 
(Boomerang) wobr yn y categori Adloniant Ffeithiol. 

Cipiodd y rhaglen ddogfen Carwyn (Green Bay 
Media) y wobr yn y categori Chwaraeon. Daeth 
gwobr arall i S4C yn y categori Addysg. Y rhaglen 
fuddugol oedd Trip yr Ysgol Gymraeg (ITV Cymru), 
gyda'r chwaraewr rygbi Nicky Robinson yn olrhain 
hanes addysg drwy'r iaith Gymraeg. 

LLWYDDJANNAU ERAILL. 

Enillodd y ffilm Cwcw wobr ddarlledu fawr arall gan 
gipio Gwobr Ffilm Lleiafrifoedd Ewrop mewn gwyl 
ryngwladol yng ngogledd Friesland, Yr Almaen. 

Plon oedd y drydedd wobr ffilm ryngwladol i Cwcw 
ei hennill. Fe fu'n llwyddiannus hefyd mewn gwyliau 
ffilm yng Nghanada a De Affrica. 

Cipiodd trel i hyrwyddo chwaraeon S4C, oedd wedi 
ei seilio ar ddefod yr Plaka, ddwy wobr - Gwobr Aur 
yng Ngwobrau Promax UK a gwobr hefyd mewn 
gwyl yn Monaco - Gwobrau Georges Bertellotti 
Golden Podium. 

Enillodd tri chwmni o Gaerdydd a fu'n cydweithio ar 
ymgyrch S4C o'r enw Ymlaen a'r Sioe un o wobrau'r 
diwydiant cyfathrebu. Flon oedd yr ymgyrch gan 
S4C i godi ymwybyddiaeth pobol am y newid i 
ddigidol. Bu Working Word PR, Cazbah Marketing 
and Events a JM Creative yn llwyddiannus yng 
Ngwobrau Rhagoriaeth y CIPR, Sefydliad Siartredig 
Cysylltiadau Cyhoeddus. 

Yn ogystal a hyn, llwyddodd llawer iawn o raglenni 
S4C i gyrraedd y rhestr fer mewn gwyliau ffilm a 
theledu yng Nghymru a thu hwnt. 


33 / 


AWARDS AND 
NOMINATIONS 
2010 


S4C's programmes won a whole host of awards 
in national and international festivals in 2010. 

Being nominated and winning awards is a sign 
of appreciation by peers in the broadcasting 
industry. S4C is very grateful to the companies 
from all around Wales for producing high quality 
programmes for the Channel. 

BAFTA CYMRU 

The BAFTA Cymru Awards ceremony in 2010 was 
a good night for S4C. The Channel won 14 awards 
including Best Actor, Best Actress, Best Director 
and the Best Screenwriter. The prestigious Gwyn 
Alf Williams Award went to Dwy Wraig Lloyd George 
(Tinopolis); the series was presented by Ffion 
Flague. 

The film Ryan a Ronnie (Boomerang) won four 
awards including Best Actor for Aled Pugh, who 
played the part of Ryan Davies. Meic Povey won 
the award for Best Screenwriter. Rhys Powys 
was given the award for Best Director (Drama) 
and Peter Thornton won the Best Director of 
Photography Award (Drama). 

The award for Best Actress was presented to Eiry 
Thomas for her part in the powerful drama Cwcw 
(Ffilmiau Fondue). The film also won the award for 
the Best Original Music Soundtrack. 

The documentary drama about the life of Carwyn 
James (Green Bay Media) and the film Ar y Tracs 
written by Ruth Jones (Tidy Productions and Green 
Bay Media) each won two awards. Ar y Tracs won 
the awards for Best Sound and Best Costume. 
Carwyn won the Best Drama Documentary Award 
and Dylan Richards won Best Director. 

Dudley - Pryd o Ser (Rondo Media) won the Best 
Light Entertainment Award. The Best Lighting 
Director - not camera went to Martyn Rourke for 
his contribution to Cyngerdd Dathlu Karl Jenkins 
(Rondo Media). The documentary series Y Daith 
won the Best Titles; the titles were produced by 
Roughcollie. 


C ELTIC M EDIA FE STIVAL 
The powerful S4C film, Martha, Jac a Sianco 
(Apollo) won one of the festival's major prizes at 
the Celtic Media Festival in Newry, Northern Ireland. 
The film, based on Caryl Lewis' gripping novel 
about family inheritance and heartbreak, won the 
Spirit of the Festival Award. 

S4C's series, Y 7 Magnifico a Matthew Rhys 

(Boomerang) won the award in the Factual 
Entertainment category. 

The documentary, Carwyn (Green Bay Media) won 
the best award in the Sports category. S4C won 
another award in the Education category; the 
award went to Trip yr Ysgol Gymraeg (ITV Wales) 
where rugby player Nicky Robinson looked at the 
history of Welsh language education. 

OTHER AWARDS 

The film Cwcw scooped another prestigious 
award, winning the European Minority Film Award 
in an international festival in northern Friesland, 
Germany. This was the third international award 
for Cwcw after winning awards in film festivals in 
Canada and South Africa. 

An S4C Sport trail, based on the famous Haka ritual, 
won two awards - a Gold Award at the Promax UK 
Awards and another prize at the Georges Bertellotti 
Golden Podium Awards in Monaco. 

Three Cardiff based companies who collaborated 
on Ymlaen a'r Sioe, an S4C campaign won one of 
the communication industry's awards. This was 
S4C's campaign to raise people's awareness of 
the digital switchover. Working Word PR, Cazbah 
Marketing and Events and JM Creative won top 
industry recognition at the Chartered Institute of 
Public Relations (CIPR) Excellence Awards. 

In addition, a large number of S4C programmes 
reached the shortlists at film and television festivals 
in Wales and further afield. 










ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


gwasanaethau 

S4C 

2010 oedd y flwyddyn pan ddaeth teledu analog i 
ben yng Nghymru. Dros gyfnod o fisoedd, cafodd y 
signal analog ei ddiffodd mewn gwahanol rannau 
o'r wlad. 0 ddiwedd Mawrth 2010, Cymru oedd 
y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i dderbyn ei 
holl raglenni drwy gyfrwng digidol. Roedd hyn yn 
golygu fod gan S4C her newydd. Ers iddi gael ei 
sefydlu yn 1982, roedd amserlen S4C wedi cynnwys 
rhai o raglenni Saesneg Channel 4. 0 ddiwedd 
Mawrth, roedd pob un o raglenni’r Sianel yn 
Gymraeg. 

Yna, ym mis Ebrill, dechreuodd Clirlun, set sianel 
Manylder Uwch newydd S4C - sianel fyddai'n 
darlledu'r un rhaglenni ag S4C. Roedd 'na 
benderfyniad strategol wedi ei wneud i lansio'r 
gwasanaeth newydd yma ar Freeview HD yn 
hytrach nag ar loeren. Roedd hyn oherwydd 
y gallai'r gofod fyddai ar gael ar gyfer sianeli 
newydd fod yn brin ar blatfform Freeview HD. 

Fel y dechreuodd un gwasanaeth newydd, daeth 
un arall i ben yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

Roedd S4C2 wedi cael ei defnyddio'n bennaf i 
ddarlledu rhaglenni o'rCynulliad Cenedlaethol 
a deunydd ychwanegol o ddigwyddiadau fel 
Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Llangollen, yr 
Eisteddfod Genedlaethol a'r Sioe Frenhinol yn 
Llanelwedd. Ar 61 ystyried y sefyllfa ariannol, daeth 
S4C2 i ben ac fe wnaed penderfyniad i gyfeirio'r 
adnoddau i'r brif sianel. 

Yn y byd Cyfryngau Newydd, fe gafodd gwefan 
Cyw ei ail lansio a chafodd 'Ap' iPhone newydd ei 
ddatblygu ar gyfer plant meithrin. Cafodd safon 
dechnegol Clic hefyd ei gwella. Mae hyn yn golygu 
fod pobol sy'n gwylio rhaglenni ar eu cyfrifiaduron 
yn gallu mwynhau gwasanaeth gwell o lower. 

Fe gafodd gwefan S4C ei datblygu'n gyson 
yn ystod 2010. Un o'r datblygiadau oedd creu 
safle 'Caban' sy'n cynnwys llawer o wybodaeth 
ychwanegol am raglenni'r Sianel. Ar y safle yma 
mae modd i bobol hefyd wybod pryd mae S4C a 
rhaglenni'r Sianel yn mynd i wahanol rannau o 
Gymru. 

Fe gyhoeddon ni hefyd fod S4C yn awyddus i greu 
Fforwm Cyfryngau Newydd. Y bwriad oedd dod a 
phobol sy'n brofiadol yn y maes yma at ei gilydd a 
chreu Fforwm a fyddai'n helpu'r Sianel i ddatblygu 
strategaeth newydd ym maes y Cyfryngau 
Newydd. Cafodd wyth o bobol eu penodi'n 
aelodau o'r Fforwm ym mis Chwefror 2011. 


35 / 


S4C 

SERVICES 

In 2010 analogue TV came to an end in Wales. 

Over a period of months, the analogue signal was 
switched off in different parts of the country. From 
the end of March 2010, Wales became the first 
Digital TV nation in the UK. This presented S4C with 
a new challenge. Since its launch in 1982, S4C's 
schedule had included some of Channel 4's English 
language programmes. From the end of March, all 
the Channel's programmes were in the medium of 
Welsh. 

Then in April, S4C launched Clirlun, its new High 
Definition Channel - a channel transmitting a 
simulcast service of S4C. A strategic decision had 
been made to launch this new service on Freeview 
HD, rather than on Satellite, as space for new 
channels could become limited on the Freeview HD 
platform. 

As one service was launched, another ended later 
in 2010. S4C2 had been used primarily to broadcast 
Welsh Assembly coverage and alternative content 
from events such as the Urdd and National 
Eisteddfodau, Llangollen International Eisteddfod 
and the Royal Welsh Show in Llanelwedd. After 
reviewing the financial situation, S4C2 came to an 
end and resources were redirected to the main 
channel. 

New Media developments included relaunching 
Cyw's website and the introduction of a new 
iPhone App for pre-school viewers. The technical 
quality and delivery capacity of Clic on broadband 
was improved. This allowed viewers watching 
programmes on their computers to enjoy a much- 
improved quality of service. 

S4C's website was developed throughout 2010. 
Developments included the launch of a new site 
called 'Caban', with additional information about 
the Channel's programmes. People can also 
find out when and where S4C and the Channel's 
programmes visit different communities in Wales. 

S4C announced that it was eager to establish a 
New Media Forum. The aim was to bring a number 
of experienced people together to establish a 
Forum that would assist the channel to develop 
a new New Media strategy. Eight people were 
appointed members of the Forum in February 2011. 




36 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


37 / 


EIN 

PERTHYNAS 

GYDA'N 

GWYLWYR 


RELATIONSHIP 

WITH 

OUR 

VIEWERS 


Yn ystod y flwyddyn roedd aii-gydio yn y berthynas 
hollbwysig gyda'n gwylwyr yn flaenoriaeth. Fe 
fuon ni'n cynnal gwahanol weithgareddau oedd yn 
rhoi cyfle i ni gwrdd a'n gwylwyr a gwrando ar eu 
barn am raglenni'r Sianel. 

NOSWEITHiAU GWYLWYR 

Bob blwyddyn rydyn ni'n cynnal cyfarfodydd 
cyhoeddus rheolaidd o'r enw Nosweithiau 
Gwylwyr ym mhob cwr o Gymru. Mae aelodau'r 
Awdurdod a swyddogion y Sianel yn bresennol yn 
y cyfarfodydd yma, yn barod i drin a thrafod ein 
rhaglenni yn uniongyrchol gyda'r gynulleidfa. Fe 
ddaeth cannoedd o wylwyr i'n cyfarfodydd ym 
Machynlleth, Abertyleri a Glyn Ebwy yn ystod 2010. 

NOSON GWYLWYR S4C 

Fe wnaeth bron i 1,000 o bobol gysylltu a ni wrth 
i ni ddarlledu Noson Gwylwyr S4C ym mis Hydref. 
Roedd hon yn rhaglen arbrofol - Noson Gwylwyr 
ar y teledu, gyda chriw o S4C yn ateb cwestiynau'r 
gwylwyr yn fyw ar yr awyr. Yn dilyn y rhaglen awr 
o hyd, cafodd hanner awr ychwanegol ei darlledu 
ar-lein. 

Roedd y rhan fwyaf o'r gwylwyr a gysylltodd a ni 
yn gefnogol iawn i'r Sianel ac yn enwi ystod eang 
o raglenni yr oedden nhw'n eu gwerthfawrogi. 
Roedd rhai yn gofyn am fwy o raglenni ar gyfer 
pobl 16-45 oed; roedd 'na alw hefyd am fwy o 
raglenni adloniant a chomedi. Roedd dysgwyr y 
Gymraeg yn teimlo'n gryf iawn am y Sianel, yn ei 
gwerthfawrogi'n fawr ac yn galw am fwy o raglenni 
ar eu cyfer nhw. 


S4C YN GWRANDO 

Fel rhan o'r drafodaeth am ddyfodol S4C aed 
ati i gynnal ymgyrch arbennig ym mis Flydref i 
ddarganfod barn y gwylwyr am ein rhaglenni a'n 
gwasanaethau. Roedd modd i bobol fynegi barn 
drwy lenwi ffurflen ar y wefan neu drwy ffonio'r 
Wifren. Cafwyd dros 500 o ymatebion; mae'r gwaith 
ymchwil hwn yn bwydo ein cynlluniau ar gyfer y 
dyfodol. 

SEFYDLU'R FFORWM DARLLEDU 

Yn ystod y flwyddyn derbyniodd S4C wahoddiad 
gan Undeb y Cymdeithasau Cymraeg i sefydlu 
Fforwm Darlledu. Pwrpas y Fforwm yw rhoi 
cyfle i gynrychiolwyr dros 26 o sefydliadau a 
chymdeithasau Cymraeg leisio eu barn a thrafod 
arlwy S4C gyda'r Sianel. Cynhaliwyd cyfarfod 
cyntaf y Fforwm Darlledu yn Aberystwyth ym mis 
Mehefin. Bydd y Fforwm yn cyfarfod yn flynyddol, 
gyda gwahoddiad gan S4C i aelodau'r Fforwm i 
gysylltu yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn i drafod 
materion penodol. 


Re-engaging with our viewers became a priority 
in 2010. We held a number of activities giving 
us opportunities to meet and listen to viewers' 
opinions about the Channel's programmes. 

VIEWERS' EVENINGS 

Public meetings are held frequently in different 
parts of Wales. Members of the Authority and 
the Channel's officials are present at these 
meetings, giving the audience a chance to discuss 
programme issues face to face. Hundreds of 
viewers attended our meetings in Machynlleth, 
Abertillery and Ebbw Vale during 2010. 

VIEWERS' EVENING LIVE ON S4C 

Almost 1,000 people contacted the Channel as we 
broadcast 'Noson Gwylwyr S4C' (S4C's Viewers' 
Evening) in October. It was an experimental 
television programme with representatives of S4C 
answering viewers' questions live on air. As the 
hour long television programme ended, an extra 
half an hour continued online. 

The vast majority of viewers were very supportive 
of the Channel. The response indicated that 
the viewers appreciated a wide variety of the 
Channel's programmes. Some asked for more 
programmes aimed at people between the 
ages of 16 and 45; there were also calls for more 
entertainment and comedy programmes. Welsh 
learners also had strong feelings about S4C, 
showing great appreciation for the Channel - they 
also asked for more programmes aimed at those 
learning Welsh. 


S4C IS LISTENING 

As part of the debate about the future of 
S4C, a campaign was launched in October to 
discover more about the viewers' opinions of our 
programmes and services. People were invited 
to give their views by filling an on-line form or by 
phoning the viewers' hotline Gwifren Gwylwyr. We 
received over 500 responses; this research feeds 
into our plans for the future. 

ESTABLISHING A BROADCASTING FORUM 

During the year, S4C accepted an invitation 
by the Union of Welsh Societies to establish a 
Broadcasting Forum. The aim of the Forum is to 
give representatives of 26 Welsh organisations and 
societies an opportunity to give their views and 
discuss the content of S4C with the Channel. The 
first meeting of the Forum was held in Aberystwyth 
in June. Meetings will be held annually. S4C has 
also invited members of the Forum to contact 
S4C regularly during the year to discuss specific 
matters. 




















38 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


CYMORTH 
YCHWANEGOL 
fN GWYLWYR 


Rydyn ni'n credu'n gryf fod angen i S4C fod ar gael 
ar gyfer cymaint o boboi ag y bo modd. Er mwyn 
gwneud hynny, mae'n bwysig ein bod ni'n cynnwys 
gwasanaethau fel Isdeitlo a Sain Ddisgrifio ar 
wahanoi raglenni er mwyn galiuogi poboi i wylio 
ein rhaglenni ac i fod yn rhan o gymuned S4-C. 

Dyma restr o'r gwasanaethau sydd ar gael: 

ISDEITLAU SAESNEG 

Bwriad y gwasanaeth yma ydi ehangu apel y 
rhaglenni ar gyfer gwylwyr di-Gymraeg, poboi 
fyddar a phobol trwm eu clyw. Mae isdeitlau 
ar gael ar bob math o raglenni, gan gynnwys 
rhaglenni byw. Cafodd rhai rhaglenni eu darlledu 
gyda'r is-deitlau ar y fideo yn barod. Fel arfer, ail- 
ddarllediadau o raglenni poblogaidd fel Pen Talar, 
Teulu ac omnibws Poboi y Cwm oedd y rhaglenni 
yma. Yn ystod y flwyddyn roedd isdeitlau Saesneg 
ar gael ar bron i 86% o'r rhaglenni Cymraeg ar 
y gwasanaeth Digidol - hyn yn fwy na tharged 
Ofcom o 80%. 

ISDEITLAU CYMRAEG 

Mae'r isdeitlau yma ar gael yn bennaf ar gyfer y 
byddar a'r trwm eu clyw sy'n siarad Cymraeg yn 
ogystal a phobol sy'n dysgu siarad Cymraeg. 

Roedd 'na isdeitlau Cymraeg ar 10 awr o raglenni'r 
wythnos ar gyfartaledd - sef y targed ar gyfer S4C 
yn 2010. 

Mae isdeitlau Cymraeg a Saesneg hefyd ar gael ar 
wasanaeth Clic. 

SAIN DDISGRIFIO 

Mae'r gwasanaeth Sain Ddisgrifio yn rhoi 
sylwebaeth yn y Gymraeg i lenwi'r cyfnodau pan 
nad oes unrhyw ddeialog mewn rhaglenni. Mae'n 
cynnwys disgrifiadau ychwanegol am y rhaglen 
sydd o help i ddefnyddwyr dall neu olwg rhannol 
Cymraeg eu hiaith. Roedd y gwasanaeth yma ar 
gael ar 10.52% o'r rhaglenni - ychydig yn uwch na 
tharged Ofcom o 10% ar gyfer y flwyddyn. 

ARWYDDO 

Cafodd rhai rhaglenni, fel arfer ar y penwythnos, 
eu harwyddo yn BSL (British Sign Language) ar 
gyfer gwylwyr byddar a'r rhai sy'n defnyddio iaith 
BSL. Roedd y gwasanaeth ar gael ar 5.14% o 
raglenni - ychydig yn uwch na tharged Ofcom o 
5%. 


GWASANAETH I DDYSGWYR CYMRAEG 

Mae gwefan dysgwyr S4C yn rhoi gwybodaeth 
gefndirol am amryw o raglenni'r Sianel ac yn 
darparu ymarferion iaith drwy gyfrwng posau a 
chlipiau o raglenni. Nod y wefan ydi helpu dysgwyr 
i fwynhau a deall rhaglenni S4C yn well. 

Mae'r wefan wedi ei chynllunio ar gyfer pedair 
lefel, gan roi sylw arbennig i dair rhaglen newydd 
bob wythnos ac fe gafodd 150 o eitemau eu paratoi 
yn ystod 2010. Ymysg y rhaglenni gafodd sylw, 
roedd Teulu, Pen Talar, Y Fenai, a Byw yn yr Ardd. 
Yn ogystal a'r gwasanaeth ar-lein, fe gafodd nifer 
o gyfarfodydd hyrwyddo eu cynnal yn ystod y 
flwyddyn o gwmpas Cymru. 

GWASANAETH CYMORTH 

Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael ar gyfer 
ein gwylwyr drwy wasanaeth Cymorth S4C ar 
wefan S4C. Mae'r tudalennau cymorth yn cynnwys 
deunydd am sawl pwnc sy'n ymwneud a chynnwys 
rhaglenni. Ar adegau, cafodd llinellau cymorth 
ar y ffon eu trefnu yn ogystal a gwasanaeth 
gwybodaeth wedi ei recordio er mwyn helpu'r 
gwylwyr. Cafodd y wefan ei hail gynllunio yn ystod 
2010 ac mae bellach yn cynnwys sawl adnodd 
ychwanegol. Yn ystod y flwyddyn roedd 'na sylw 
i amryw o bynciau yn cynnwys canser, bwlian, 
clefyd y galon, iselder a phynciau penodol yn 
deillio o gyfresi fel Doctor Doctor. 

GWIFREN GWYLWYR 

Mae modd i'n gwylwyr gysylltu'n uniongyrchol 
gydag S4C drwy ffonio, e-bostio neu anfon llythyr 
at Gwifren Gwylwyr. Mae manylion cyswllt Gwifren 
Gwylwyr ar gael yng nghefn yr Adroddiad yma. 


39 / 


ADDITIONAL 
SUPPORT FOR 
OUR VIEWERS 


We believe strongly that S4C needs to reach out 
to as many prospective viewers as possible. To 
achieve this, it's important that services such as 
Subtitling and Audio Description are available on a 
variety of programmes so that viewers can follow 
our output and become part of S4C's community. 

This is a list of available services: 

ENGLISH SUBTITLES 

The aim of this service is to to extend the appeal 
of specific programmes to include non-Welsh 
speakers, the deaf and hard of hearing. Subtitles 
are available on a variety of programmes, 
including live programmes. Some programmes 
included automatic subtitles on the screen - 
usually on repeats of popular programmes such as 
Pen Talar, Teulu and the omnibus of Poboi y Cwm. 
During the year subtitles were available on almost 
86% of Welsh language programmes broadcast 
on the digital service - this is higher than Ofcom's 
target of 80%. 

WELSH LANGUAGE SUBTITLES 

These subtitles are provided primarily for Welsh 
speakers who are deaf or hard of hearing, as well 
as people who are learning to speak the Welsh 
language. 

Welsh subtitles were included on an average of 
10 hours of programmes per week, reaching S4C's 
target for 2010. 

Welsh and English subtitles are also available on 
the online Clic service. 

AUDIO DESCRIPTION 

The Audio Description service provides oral 
commentary through the medium of Welsh 
during periods when there is no dialogue. It 
includes added descriptions to assist blind and 
partially blind Welsh speaking users to follow the 
programmes. The service was provided on 10.52% 
of programmes - slightly higher than Ofcom's target 
of 10% for the year. 

SIGNING 

Some programmes were broadcast using a British 
Sign Language interpreter for deaf viewers who 
use BSL. This was typically provided at weekends. 
The service was available on 5.14% of programmes 
- slightly higher than Ofcom's target of 5%. 


SERVICE FOR WELSH LEARNERS 

S4C's website provides background material on 
many of the Channel's programmes as well as 
language activities using quizzes and clips of 
programmes. The website's aim is to enhance 
learners' understanding and enjoyment of S4C's 
programmes. 

The website has been designed for four levels of 
learning, concentrating on three new programmes 
every week; 150 items were produced during 2010. 
Programmes featured during 2010 include Teulu, 
Pen Talar, Y Fenai and Byw yn yr Ardd. S4C held a 
number of meetings around Wales to promote this 
service. 

PROGRAMME SUPPORT SERVICE 

Extra support is provided for viewers through S4C's 
Programme Support Service on the Channel's 
website. Users can access support on various 
subjects related to programme content. At specific 
times, phone-in helplines and recorded information 
services were organised to assist viewers. This 
site was redesigned in 2010 and now includes 
many new resources. There was material relating 
to a number of subjects during the year including 
cancer, bullying, heart disease, depression and 
other specific subjects linked to programmes such 
as Doctor Doctor. 

GWIFREN GWYLWYR (VIEWERS' HOTLINE) 

People can contact S4C directly by either phoning, 
e-mailing or sending a letter to S4C's Viewers' 
Hotline, Gwifren Gwylwyr. Contact details are 
available at the back of this Report. 


















40 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


YMCHWIL 

CYNULLEIDFA 


FFIGYRAU GWYLIO 

Fe fu cynnydd yn y nifer o boboi oedd yn gwylio 
S4C yn 2010. Wrth edrych ar wythnos gyffredin o 
wylio, fe fu 616,000 o boboi yn gwylio oriau Cymraeg 
S4C. Mae hynny 65,000 yn fwy nag yn 2009. Roedd 
467,000 o'r gwylwyr hynny yng Nghymru - 18,000 yn 
fwy nag yn 2009. 

Ers naw mlynedd bellach, mae cyfartaledd o 30,000 
o boboi yn gwylio rhaglenni S4C yn ystod yr oriau 
brig (18/30-21/30) - sef yr adeg y mae'r rhan fwyaf o 
boboi yn gwylio'r teledu. Gydag amrywiaeth rhwng 
27,000 a 32,000 dros y blynyddoedd hynny, mae'r 
sefydlogrwydd yma dros gyfnod mor hir yn dangos 
teyrngarwch y gwylwyr i S4C. Dyma'r cyfnod pan 
gafodd y gwylwyr fwy a mwy o ddewis o sianeli 
teledu yn yr oes ddigidol newydd. Yn ystod 2010 
roedd y cyfartaledd yn 28,000. 

Yn 2010, cafodd 84 o raglenni S4C gynulleidfa o 
dros 100,000 o gyrhaeddiad. Y rhaglen gafodd y 
gynulleidfa fwya oedd y g§m b@l-droed rhwng 
Bryste a Chaerdydd yng nghystadleuaeth Cwpan 
yr FA; fe wyliodd 459,000 o boboi y gem ar S4C. 

Roedd rhaglenni S4C o Ddigwyddiadau o gwmpas 
Cymru yn boblogaidd iawn hefyd. Yn ystod 2010, fe 
wyliodd 1.4 miliwn o boboi y rhaglenni yma ar draws 
y DU - mae hynny 47% yn fwy nag yn 2009. 
Ffynhonnell: BARB 

AR-LEIN 

Roedd 'na gynnydd mawr iawn yn y nifer o boboi 
fu'n gwylio rhaglenni byw a rhaglenni wedi eu 
recordio ar wasanaeth 'Clic'ar wefan S4C. Fe fu 1.6 
miliwn o sesiynau gwylio yn 2010 - 44% yn fwy nag 
yn 2009. Fe wyddon ni o ffynonellau eraill (Kantar 
Media, 2010) fod ein cynulleidfa ar-lein yn tueddu i 
fod yn iau na'n cynulleidfa deledu. 

Ffynhonnell: Multistream & Sawmill 

GWERTHFAWROGIAD 

Mae gwerthfawrogiad y gynulleidfa o raglenni 
S4C yn dda iawn o'i gymharu a sianeli eraill yng 
Nghymru, a hynny ymhlith siaradwyr Cymraeg a'r 
di-Gymraeg. Yn ystod 2010, fe gafodd rhaglenni 
Cymraeg S4C sgor gwerthfawrogiad gan siaradwyr 
Cymraeg o 80 o'i gymharu a chyfartaledd o 78 ar 
gyfer BBC1, BBC2 ac ITV1. Roedd y sgoriau yn 79 i 
S4C a 77 i'r sianeli uchod ymhlith y Di-Gymraeg. 
Ffynhonnell: Kantar Media 


CYNRYCHIOLI AC ADLEWYRCHU CYMRU 

Mae S4C yn cael ei gweld yn glir fel 'Y Sianel i 
Gymru', gyda chryfderau uwchlaw sianeli eraill 
ym meysydd Digwyddiadau o Gymru, chwaraeon 
a cherddoriaeth o Gymru a rhaglenni dogfen 
perthnasol i boboi Cymru. 

Mae S4C hefyd ymhell uwchlaw sianeli eraill o 
ran adlewyrchu Cymru gyfoes a Chymru wledig 
a dangos 'rhaglenni am fy rhan i o Gymru'. Mae'r 
ffactorau yma i gyd yn wir am siaradwyr Cymraeg 
a'r di-Gymraeg. Mae hyn yn dangos rol ganolog 
S4C yn nhirlun darlledu Cymru a'r berthynas glos 
rhwng y Sianel a'r gynulleidfa ar draws Cymru. 
Ffynhonnell: SPA 

YMCHWIL YMHLIT]±PLANJ 

Cafodd plant eu holi am Stwnsh - roedd yr ymateb 
yn arbennig o dda wrth i'r gyfres gael ei hyrwyddo 
mewn nifer o ysgolion ar draws Cymru. Fe gafodd 
rhieni plant bach eu holi wrth i Sioe Nadolig Cyw 
fynd o ardal i ardal. Mae'r ymateb i Cyw wastad 
yn gadarnhaol iawn, gyda rhaglenni unigol ar ein 
gwasanaeth gwylio ar-lein (ar Clic a gwefan Cyw) 
yn cyrraedd safleoedd uchel yn rheolaidd. Mae 
gwefan Cyw yn un o safleoedd mwya poblogaidd 
S4C. 

YMCHWIL IAITH 

Yn 61 arolwg a gafodd ei gynnal gan gwmni 
Beaufort Research ar ran S4C, mae'r Sianel yn 
cyfrannu at ddatblygiad ieithyddol siaradwyr 
Cymraeg ac yn eu gwneud yn fwy ymwybodol o 
ddiwylliant a chymunedau Cymru. 

Mae'r ymchwil yn dangos fod 86% o siaradwyr 
Cymraeg yn credu fod S4C yn cefnogi'r iaith gyda'i 
rhaglennu a'i chynnwys. 

Yn ogystal a hyn roedd 75% o'r boboi a gafodd eu 
holi'n dweud fod S4C wedi eu gwneud nhw'n fwy 
ymwybodol o ddigwyddiadau diwylliannol ac fe 
ddywedodd 65% eu bod nhw wedi dysgu llawer 
am rannau eraill o Gymru drwy wylio S4C. 

Mae'r ymchwil hefyd yn dangos fod 55% o 
siaradwyr Cymraeg llai rhugl a gafodd eu holi yn 
dweud fod S4C wedi eu gwneud nhw'n fwy hyderus 
yn eu defnydd o'r Gymraeg, gyda 69% o'r boboi 
hynny hefyd yn dweud fod S4C wedi eu hysgogi i 
wella eu Cymraeg. 


Fe ddywedodd 69% o siaradwyr Cymraeg a 78% 
siaradwyr Cymraeg rhwng 16 a 34 oed fod S4C wedi 
eu haddysgu am dafodiaith a geiriau o rannau 
eraill o Gymru. 

Ffynhonnell: Beaufort 


AUDIENCE 

RESEARCH 


41 / 


VIEWING FIGURES 

There was an increase in the number of S4C 
viewers in 2010. During a typical week, 616,000 
people watched Welsh language hours on the 
Channel - an increase of 65,000 compared with 
2009. 467,000 of these viewers watched the 
Channel in Wales - an increase of 18,000 year on 
year. 

For nine years, S4C has attracted an average of 
30,000 viewers during peak hours (18/30-21/30) - this 
is the time when most people watch television. 

With a variation of between 27,000 and 32,000, the 
consistency of viewing over such a long period 
shows the viewers' loyalty to S4C. This was during a 
period when the viewers had an increasing choice 
of television channels available to them in the 
new digital age. During 2010 an average of 28,000 
watched S4C during peak hours. 

In 2010, 84 programmes had a reach of more than 
100,000 viewers. The programme attracting the 
highest audience was the football match between 
Bristol City and Cardiff City in the FA Cup; 459,000 
watched the game on S4C. 

S4C's programmes from events around Wales were 
also very popular. During 2010,1.4 million people 
watched these programmes across the UK - an 
increase of 47% from 2009. 

Source: BARB 

ONLINE 

There was a significant increase in the number of 
people watching live and recorded programmes on 
S4C's catch-up Clic service. There were 1.6 million 
viewing sessions in 2010 - 44% more than in 2009. 
We know from other sources (Kantar Media, 2010) 
that our online audience shows a tendency to be 
younger than our TV viewers. 

Source: Multistream & Sawmill 

APPRECIATION 

The audience's appreciation of S4C's programmes 
compares favourably with other channels in 
Wales - amongst Welsh speakers and non-Welsh 
speakers. During 2010, S4C's Welsh language 
programmes had a score of 80 from Welsh 
speakers compared with an average of 78 for BBC1, 
BBC2 and ITV1. The scores are 79 for S4C and 77 for 
the above channels amongst non-Welsh speakers. 
Source: Kantar Media 


REPRESENTING AND REFLECTING WALES 

S4C is seen clearly as the 'Channel for Wales' with 
strengths over and above other channels in the 
following categories: Events from around Wales, 
Sport, Music and Documentaries relevant to the 
people of Wales. 

S4C is also way above other channels in reflecting 
contemporary and rural Wales and broadcasting 
programmes 'from my part of Wales'. This was 
true of Welsh speakers and non-Welsh speakers. 
This shows S4C's central role in the broadcasting 
landscape of Wales and the close relationship 
between the Channel and its audience across 
Wales. 

Source: SPA 

RESEARCH AMONGST CHILDREN 

Children's feedback for Stwnsh was very positive 
during promotion and evaluation activities in 
schools across Wales. Parents were interviewed 
as Cyw's Christmas Show travelled to different 
communities. The reaction to Cyw is always very 
positive, with individual programmes online (Clic 
and the Cyw website) constantly reaching high 
positions. Cyw's website is one of S4C's most 
popular sites. 

RESEARCH ON LANGUAGE ISSUES 

A survey by Beaufort for S4C indicates that Welsh 
speakers believe that the Channel has made a 
significant contribution to the development of 
their Welsh language skills and has raised their 
awareness of the culture and the communities of 
Wales amongst Welsh speakers. 

According to the research, 86% of Welsh speakers 
believe that S4C supports the Welsh language with 
its programming and content. 

75% of the people interviewed said that S4C had 
made them more aware of Welsh language cultural 
events and 65% felt they had learnt a lot about 
other areas in Wales through S4C. 

Other findings include the fact that 55% of less 
fluent Welsh speakers have indicated that S4C has 
made them more confident in their use of Welsh 
with 69% of this group also saying that S4C had 
inspired them to improve their Welsh. 

69% of Welsh speakers and 78% of 16 to 34 year 
olds said that S4C had educated them about 
dialects and words from different parts of Wales. 
Source - Beaufort 
















42 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


YMCHWIL 

CYNULLEIDFA 

Fe fu cynnydd o 65,000 yn y nifer o bobol oedd yn 
gwylio S4C yn ystod wythnos arferoi yn 2010. 


AUDIENCE 

RESEARCH 

There was an increase of 65,000 in the number of 
S4C viewers during a typical week in 2010. 



Cymru 

Tu allan i Gymru 

Cyfanswm - Y Deyrnas Unedig 


Wales 

Outside Wales 

Total - United Kingdom 

Nifer y bobol fu'n gwylio'r 

2009 2010 

2009 2010 

2009 2010 

oriau Cymraeg 




Number of weekly 




viewers, Welsh Flours 

449,000 467,000 

102,000 149,000 

551,000 616,000 


Y nifer o bobol sy'n gwylio oriau Cymraeg S4C 
Number of weekly viewers - S4C Welsh language hours 



Ffynhonnell: BARB a RSMB 
Source: BARB and RSMB 


43 / 


Mae'n cynulleidfa'n cynyddu'n sylweddol ar-lein Our online audience is also increasing - with 1.6m 

hefyd - gyda 1.6 miliwn o sesiynau gwylio rhaglenni viewing sessions in 2010 - an increase of 44% 

yn 2010 - 44% o gynnydd ar ffigyrau 2009. compared to 2009. 


Cyfanswm Sesiynau 2009 2010 

Gwylio Rhaglenni 

Total Viewing Sessions of 

Programmes 1,113,843 1,606,162 


Nifer o sesiynau gwylio i raglenni ar S4C Clic 

Number of weekly viewing sessions to programmes on S4C Clic 



Ffynhonnell: Multi Stream/Unique Media/Sawmill 
Source: Multi Stream/Unique Media/Sawmill 














44 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


10 Rhaglen Uchaf Gymraeg S4C fesul genre yn 2010 
S4C Top 10 Welsh Programmes by genre in 2010 


ADLONIANT 

ENTERTAINMENT 


Safle 

Rhaalen 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miloedd 

Position Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Only Men Aloud 

11/11/10 & 12/11/10 

142 

2 

Jonathan 

12/02/10 & 13/02/10 

117 

3 

Cyngerdd yr Urdd 

30/05/10 & 05/06/10 

116 

4 

Jonathan 

05/02/10 & 06/02/10 

113 

5 

Only Men Aloud 

02/12/10 & 04/12/10 

106 

= 

Only Men Aloud 

09/12/10 & 11/12/10 

106 

7 

Jonathan 

19/02/10 & 20/02/10 

103 

8 

Only Men Aloud 

16/12/10 & 18/12/10 

98 

9 

Cyngerdd Haiti 

21/02/10 & 27/02/10 

94 

10 

Fferm Ffactor 

10/06/10 & 11/06/10 & 12/06/10 

92 


CERDDORIAETH 

MUSIC 

Safle Rhaalen 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miloedd 

Position Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Katherine Jenkins: 




Llangollen '10 

11/07/10 & 17/07/10 

195 

2 

Cyngerdd Mawr 




Talent Cymru 

27/12/10 & 31/12/10 

122 

3 

Katherine Jenkins 




o'r Brangwyn 

26/12/10 

102 

4 

Cyngerdd Gala 




Llangollen 09 

06/02/10 & 09/02/10 

100 

5 

Nadolig Bryn Terfel 

24/12/10 & 26/12/10 

98 

6 

Bryn Terfel: Cyngerdd 




y Bechgyn Drwg 

13/01/10 

85 

7 

Codi Canu 

12/10/10 & 16/10/10 

82 

8 

CodiCanu 

23/11/10 & 26/11/10 

74 

9 

Wakestock 

03/07/10 

71 

= 

Cyngerdd Tudweiliog 

11/09/10 & 12/09/10 

71 


CHWARAEON 

SPORT 


Safle 

Rhaalen 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miloedd 

Position 

Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Bristol City v Caerdydd: 
Cwpan FA 

12/01/10 

459 

2 

Y Clwb Rygbi 
(Leinster v Gweilch) 

29/05/10 & 30/05/10 

347 

= 

Y Clwb Rygbi 
(Gweilch v Caeredin) 

04/12/10 & 05/12/10 

347 

4 

Chelsea v Caerdydd: 

Cwpan FA 

13/02/10 

341 

5 

Y Clwb Rygbi 
(Sgarlets v Gweilch) 

02/10/10 & 03/10/10 

318 

6 

Y Clwb Rygbi 
(Gleision v Dreigiau) 

18/09/10 & 19/09/10 

313 

7 

Y Clwb Rygbi 
(Sgarlets v Dreigiau) 

01/01/11 & 02/01/11 

303 

8 

Y Clwb Rygbi 
(Gweilch v Aironi) 

25/09/10 & 26/09/10 

299 

9 

Y Clwb Rygbi 
(Gleision v Caeredin) 

04/09/10 & 05/09/10 

282 


Y Clwb Rygbi 
(Caeredin v Gleision) 

09/01/10 

282 


45 / 


OPERAU SEBON 

SOAPS 


Safle 

Rhaalen 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miloedd 

Position 

Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Pobol y Cwm 

21/09/10 & 22/09/10 & 26/09/10 

111 

2 

Pobol y Cwm 

12/11/10 & 13/11/10 & 14/11/10 

109 

= 

Pobol y Cwm 

22/07/10 & 23/07/10 & 25/07/10 

109 

4 

Pobol y Cwm 

30/11/10 & 01/12/10 & 05/12/10 

106 

5 

Pobol y Cwm 

03/11/10 & 04/11/10 & 07/11/10 

104 

6 

Pobol y Cwm 

25/08/10 & 26/08/10 & 29/08/10 

103 

7 

Pobol y Cwm 

03/12/10 & 05/12/10 & 06/12/10 

102 

= 

Pobol y Cwm 

14/04/10 & 15/04/10 & 18/04/10 

102 

= 

Pobol y Cwm 

29/11/10 & 30/11/10 & 05/12/10 

102 

= 

Pobol y Cwm 

02/07/10 & 04/07/10 & 05/07/10 

102 


RHAGLENNI CELFYDDYDOL 

ARTS PROGRAMMES 


Safle 

Rhaalen 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miloedd 

Position 

Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Y Babell Len 

06/08/10 & 07/08/10 

64 

2 

Pethe 

07/09/10 & 09/09/10 & 




11/09/10 

56 

3 

Straeon Harri Parri 

12/09/10 & 17/09/10 

52 

4 

Y Babell L§n 

08/08/10 & 09/08/10 

48 

5 

Pethe 

16/03/10 & 18/03/10 & 20/03/10 

45 

6 

Pethe 

06/04/10 & 08/04/10 & 10/04/10 

43 

7 

Pethe 

04/05/2010 & 08/05/10 & 10/05/10 

41 

= 

Pethe 

09/03/10 & 11/03/10 & 13/03/10 

41 

9 

Straeon Harri Parri 

19/09/10 & 24/09/10 

40 

10 

Pethe 

20/04/10 & 22/04/10 & 24/04/10 

37 

= 

Y Babell L§n 

05/08/10 

37 


DIGWYDDIADAU 

EVENTS 


Safle 

Rhaalen 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miloedd 

Position Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Eisteddfod Genedlaethol: 

Only Men Aloud - Adre'n 01 

30/07/10 

207 

2 

Eisteddfod Genedlaethol: 

Only Men Aloud - Adre'n 01 

31/07/10 

167 

3 

Eisteddfod Genedlaethol: 
Cyngerdd Cloi 

07/08/10 

133 

4 

Llangollen 10 

10/07/10 

119 

5 

Y Sioe/10 

20/07/10 

102 

6 

Eisteddfod Genedlaethol 

07/08/10 

99 

7 

Y Sioe/10 

21/07/10 

95 

8 

Eisteddfod Genedlaethol 

06/08/10 

90 

9 

Y Ffair Aeaf/10 

29/11/10 

89 

10 

Llangollen 10 

07/07/10 

86 


































ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


MATERION CYFOES A NEWYDDION 

CURRENT AFFAIRS AND NEWS 


Safle 

Rhaaien 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miioedd 

Position Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Ffermio 

20/12/10 & 21/12/10 

76 

2 

Ffermio 

08/11/10 & 09/11/10 

68 

3 

Ffermio 

25/01/10 & 26/01/10 & 31/01/10 

66 

4 

Ffermio 

22/03/10 & 23/03/10 & 28/03/10 

60 

= 

Ffermio 

11/01/10 & 12/01/10 & 17/01/10 

60 

6 

Wedi 7 

29/03/10 & 30/03/10 

59 

= 

Y Byd ar Bedwar 

14/06/10 & 16/06/10 

59 

8 

Pawb a'i Farn 

25/11/10 

57 

9 

Newyddion 

01/10/10 

56 

10 

Ceffylau'r Ffair Aeaf 09 

07/01/10 & 10/01/10 & 11/01/10 

55 

= 

Ffermio 

13/12/10 & 14/12/10 

55 

= 

Ffermio 

01/02/10 & 02/02/10 & 07/02/10 

55 


DRAMA 

DRAMA 


Safle 

Rhaaien 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miioedd 

Position 

Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Teuiu 

28/11/10 & 02/12/10 

88 

2 

Pen Talar 

12/09/10 & 16/09/10 

86 

3 

Pen Talar 

19/09/10 & 23/09/10 

85 

4 

Pen Talar 

26/09/10 & 30/09/10 

79 

5 

Pen Talar 

24/10/10 & 28/10/10 

77 

6 

Ar y Tracs: Y Tren i'r G@m 

01/01/11 & 07/01/11 

76 

7 

Pen Talar 

03/10/10 & 07/10/10 

75 

8 

Teuiu 

02/01/11 & 06/01/11 

74 

9 

Cwcw 

07/03/10 & 11/03/10 

68 

10 

Teuiu 

12/12/10 & 16/12/10 

64 


DOGFENNAU 

DOCUMENTARIES 


Safle 

Rhaaien 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miioedd 

Position Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Only Men Aloud: 




O Dredegar Newydd 




i Efrog Newydd 

27/05/10 & 31/05/10 

111 

2 

Nigel Owens 

05/02/10 & 10/02/10 

103 

3 

Cefn Gwlad 

18/01/10 & 20/01/10 & 24/01/10 

90 

4 

Carolau Gobaith 

18/12/10 & 22/12/10 

85 

5 

Tir Cymru 

31/01/10 & 04/02/10 & 06/02/10 

83 

6 

Cefn Gwlad 

22/03/10 & 24/03/10 & 26/03/10 & 




28/03/10 

80 

7 

Cefn Gwlad 

08/02/10 & 10/02/10 & 12/02/10 

79 

= 

Cefn Gwlad 

11/01/10 & 13/01/10 & 17/01/10 

79 

= 

Cefn Gwlad 

12/04/10 & 14/04/10 & 16/04/10 

79 

10 

Cefn Gwlad 

01/02/10 & 03/02/10 & 07/02/10 

78 


47 / 


PLANT 




CHILDREN 



Safle 

Rhaaien 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miioedd 

Position Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Rownd a Rownd 

23/12/10 & 24/12/10 & 26/12/10 

75 

2 

Rownd a Rownd 

21/12/10 & 24/12/10 & 26/12/10 

72 

3 

Rownd a Rownd 

02/02/10 &05/02/10 & 07/02/10 

70 

4 

Rownd a Rownd 

01/04/10 & 02/04/10 & 04/04/10 

69 

5 

Rownd a Rownd 

25/12/10 & 26/12/10 

56 

= 

Rownd a Rownd 

12/01/10 & 15/01/10 & 17/01/10 

56 

= 

Rownd a Rownd 

28/12/10 & 31/12/10 & 02/01/11 

56 

8 

Rownd a Rownd 

30/03/10 & 02/04/10 & 04/04/10 

55 

9 

Rownd a Rownd 

21/01/10 & 22/01/10 & 24/01/10 

53 

10 

Rownd a Rownd 

19/01/10 & 22/01/10 & 24/01/10 

52 


RHAGLENNI HAMDDEN 

HOBBIES/LEISURE 

Safle Rhaaien 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miioedd 

Position 

Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

Dudley: Pryd o Ser 

28/12/10 & 31/12/10 & 02/01/11 

79 

2 

Straeon Tafarn 

17/12/10 & 21/12/10 

69 

3 

Bro 

17/08/10 & 21/08/10 & 22/08/10 

66 

= 

Bro 

10/08/10 & 14/08/10 & 15/08/10 

66 

5 

Byw yn yr Ardd 

31/03/10 & 01/04/10 & 03/04/10 & 
04/04/10 

63 

6 

Bro 

21/09/10 

61 

= 

Tocyn 

17/03/10 & 18/03/10 & 20/03/10 & 
22/03/10 

61 

8 

Byw yn yr Ardd 

30/08/10 & 31/08/10 

59 

9 

Tocyn 

06/01/10 & 07/01/10 & 09/01/10 & 
11/01/10 

58 

10 

Byw yn yr Ardd 

12/05/10 & 13/05/10 & 15/05/10 

57 

= 

Dudley: Cymru ar Blat 

09/12/10 & 11/12/10 & 15/12/10 

57 

= 

Bro 

15/06/10 & 19/06/10 & 20/06/10 

57 


RHAGLENNI CREFYDDOL 

RELIGIOUS 



Safle 

Rhaaien 

Dvddiad 

Cvrhaeddiad Miioedd 

Position Proaramme 

Date 

Reach Thousands 

1 

DCDC* 

28/02/10 

67 

= 

DCDC* 

19/12/10 & 20/12/10 

67 

3 

DCDC* 

06/06/10 & 07/06/10 

57 

4 

DCDC* 

28/11/10 & 02/12/10 

54 

5 

Y Daith: 

Yn 61 i Ystrad Fflur 

28/11/10 & 01/12/10 & 04/12/10 

51 

6 

Cymanfa Ganu'r 

Eisteddfod Genedlaethol 

01/08/10 

49 

8 

DCDC* 

23/05/10 & 24/05/10 

48 

= 

DCDC* 

27/06/10 

48 

9 

DCDC* 

04/04/10 

45 

10 

DCDC* 

02/05/10 & 03/05/10 

43 


* Dechrau Canu Dechrau Canmol 


Ffynhonnell: BARB Ardal DU 
Source: BARB UK Area 


































ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 













50/ 


ADRODDIAD BLYNYODOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


51/ 


GARFFILD LLOYD LEWIS- 
CYFARWYDDWR CYFATHREBU SAC 

Mae 'na ymadrodd yn y byd pel-droed sy'n son am 
'g§m o ddau hanner'. Heb amheuaeth mae'n bosib 
disgrifio gwaith adran Gyfathrebu S4C yn ystod 2010 
yn yr un modd. 

Prif amcanion cynllun yr adran ar gyfer 2010 oedd 
hyrwyddo'r rhagienni sy'n cael eu dariledu yn 
ystod oriau brig - set yr oriau pryd y mae'r rhan 
fwyaf o bobol yn gwylio'r teledu. Fe drefnon 
ni ymgyrchoedd penodoi i roi syiw i gyfresi a 
rhagienni fel Ar y Tracs (Tidy Productions), Pen 
Talar (Fiction Factory) a'r Porthmon (Teiesgop). 
Roedd angen cyrraedd cynuileidfaoedd newydd 
hefyd. Un ffordd o wneud hynny oedd hysbysebu 
ar ITV Cymru a Classic FM. Fe dargedon ni 
gynulleidfaoedd penodoi yn y wasg a thrwy 
Facebook a Twitter. Roedd 'na ymgyrchoedd i godi 
ymwybyddiaeth o S4C yn y digwyddiadau mawr a 
bach ym mhob cwr o Gymru. 

Ond nid dweud ein dweud am ein cynnyrch ni 
ydi unig waith y tlm Cyfathrebu - rydan ni hefyd 
yn glustiau i S4C. Mae hynny'n golygu ymateb 
i geisiadau am wybodaeth a chwynion gan 
wylwyr. Mae'r adran hefyd yn trefnu Nosweithiau 
Gwylwyr S4C lie mae swyddogion S4C ac aelodau'r 
Awdurdod yn cael clywed barn y bobol. 

Roedd mis Mawrth yn garreg filltir bwysig i S4C. 

Wrth i Gymru droi'n wlad ddigidol mi ddaeth S4C 
yn sianel gwbl Gymraeg. I gyd-fynd a hyn fe 
wnaethon ni hyrwyddo cyfresi drama o bwys fel 
Teulu (Boomerang), Caerdydd (Fiction Factory) 
a Rownd a Rownd (Rondo). Roedd yr Etholiad 
Cyffredinol ar y gorwel. Fe drefnon ni ymgyrch 
i hyrwyddo ein gwerthoedd newyddiadurol a 
hygrededd ein darpariaeth ni ar y Sianel. Mi fyddai 
canlyniad yr Etholiad hwnnw yn cael effaith fawr ar 
S4C. Mwy am hynny yn y man. 

Ym mis Mawrth hefyd fe ddechreuodd Sianel 
Manylder Uwch S4C. Cafodd y Sianel ei henwi yn 
Clirlun - enw a gafodd ei fathu gan un o wylwyr 
Wedi 7 (Tinopolis). Cafodd y gwasanaeth newydd 
ei hyrwyddo drwy gydol y flwyddyn - yn enwedig i 
gyd fynd a chyfresi fel Iolo sy'n rhoi llwyfan gwych i 
ansawdd Manylder Uwch. 

Daeth gair anghyfarwydd arall yn rhan o'n 
geirfa ym mis Ebrill - Stwnsh (Boomerang) - y 
gwasanaeth newydd i blant dros saith oed. 

Fe aethon ni ati i hyrwyddo Stwnsh gyda gwe- 
ddarllediad, gwefan ryngweithiol a thrwy fynd 
i dros 100 ysgolion ar draws Cymru lie cafodd 
dros 8,000 o blant gyfle i gyfarfod a chyflwynwyr 
Stwnsh. Chafodd brawd, neu chwaer fach Stwnsh 
mo'i anwybyddu chwaith wrth i Cyw ymestyn i'r 
penwythnosau. Fe gafodd sioeau Cyw eu cynnal 
yn ystod y ddwy Eisteddfod a thros gyfnod y 
Nadolig. Fe deithiodd Cyw i Lundain hefyd i 
bwysleisio i wleidyddion bwysigrwydd rhagienni 
plant S4C. 

Ond, yng nghanol y bwrlwm, fe ddaeth newyddion 
drwg. Ym mis Mehefin aeth cwmni adnoddau 
Barcud Derwen i'r wal. Fe gollodd nifer mawr o 
staff eu gwaith. Roedd y cwmni a'r gweithwyr wedi 
gwneud gwaith arbennig i S4C drwy'r cwmnTau 
cynhyrchu dros nifer fawr o flynyddoedd. Am 


nifer o resymau chafodd gwerthfawrogiad S4C 
o'r gwaith hwnnw mo'i gyfleu yn ddigonol yn y 
datganiad byr a moel wnaed ar y pryd. Dwi'n credu 
mai'r Adroddiad Blynyddol ydi'r lie priodol i S4C 
ymddiheuro yn ddiffuant am hynny. 

2010 oedd blwyddyn Cwpan Ryder yng 
Nghasnewydd. Yn ogystal a dariledu rhagienni o'r 
gystadleuaeth roedd y digwyddiad yma'n cynnig 
cyfle i ni wahodd cynrychiolwyr o nifer o feysydd 
gwahanol aton ni i drafod dyfodol y Sianel. 

Wrth ddarlledu gemau criced gartref clwb 
Morgannwg, fe gafodd fersiwn gwahanol iawn o'r 
Haka ei baratoi er mwyn hyrwyddo'r rhagienni ar 
S4C. Enillodd y gwaith yma nifer o wobrau am ei 
greadigrwydd. 



GARFFILD LLOYD LEWIS- 

SAC DIRECTOR OF COMMUNICATIONS 

A football match is often described as 'a game of 
two halves'. This could also easily describe the 
Communications Department's work in 2010. 

One of the department's main objectives for 
2010 was to promote peak time programming 
- this is the period when most people watch 
television. We arranged individual campaigns to 
promote programmes such as Ar y Tracs (Tidy 
Productions), Pen Talar (Fiction Factory) and Y 
Porthmon (Teiesgop). We also had to reach new 
audiences. One way of achieving this goal was 
through advertising on ITV Wales and Classic FM. 
We targeted specific audiences through the press, 
Facebook and Twitter. Campaigns were arranged 
to raise the profile of S4C at national and local 
events around Wales. 


But we're not here just to communicate messages 
about our services - we're here to listen to people's 
views. That responsibility includes responding to 
requests for information and reacting to complaints 
by viewers. The department is also responsible for 
arranging S4C's Viewers' Evenings, where Channel 
officials and members of S4C's Authority listen to 
people's opinions. 

March was an important milestone for S4C. As 
Wales became a digital country, S4C also became 
a channel broadcasting solely through the medium 
of Welsh. We promoted high profile drama series 
such as Teulu (Boomerang), Caerdydd (Fiction 
Factory) and Rownd a Rownd (Rondo) to coincide 
with this development. The General Election was on 
the horizon. We arranged a campaign to promote 
our journalistic values and the credibility of our 
Channel's output. The result of the election would 
have a huge impact on S4C. More on this later. 




Also in March, S4C's High Definition Channel was 
launched. The new channel is called Clirlun - a 
new word conjured up by one of the viewers of 
Wedi 7 (Tinopolis). The new service was promoted 
throughout the year - in particular on programmes 
such as Iolo, showing HD in all its glory. 

In April another unfamiliar word became part 
of our vocabulary - Stwnsh (Boomerang) - the 
new service for children over seven years old. To 
promote Stwnsh, we arranged a webcast, a new 
website and we visited over a hundred schools 
across Wales giving more than 8,000 children a 
chance to meet some of the presenters. We didn't 
forget about Stwnsh's younger sibling as Cyw 
was extended to the weekends. Cyw went on the 
road with shows during the Eisteddfodau and the 
Christmas period. Cyw also travelled to London 
to remind politicians of the importance of S4C's 
Children's programmes. 

Then bad news struck. In June, TV facilities 
company Barcud Derwen went into administration. 

A large number of people were made redundant. 
The company and its workers had, through working 
with independent production companies, provided 
S4C with an important service over a number of 
years. For several reasons, S4C's appreciation 
of that work was not appropriately conveyed in 
the short and impersonal press release issued at 
the time. I believe that the Annual Report is the 
appropriate place for S4C to apologise sincerely for 
that statement. 

The Ryder Cup came to Newport in 2010. As well as 
broadcasting programmes from the competition 
itself, this was an opportunity to invite people from 
different walks of life to meet us to discuss the 
future of the Channel. 

As S4C broadcast some of Glamorgan Cricket's 
home games, a very different version of the Haka 















52 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


53 / 


Cafodd amrywiaeth mawr o ragienni a chyfresi 
eu hyrwyddo yn ystod y flwyddyn. Ond fe gafodd 
Amrywiaeth (Diversity) ei hun ei hyrwyddo hefyd, 
gyda chyhoeddi polisi Amrywiaeth S4C, tudaien 
Amrywiaeth ar y We a gweithdy i'r cwmnTau 
cynhyrchu. Mae S4C yn agor ei drws i bawb, o bob 
oed a phob cefndir. Dyna'r neges oedd yn treiddio 
drwy'r gweithgareddau i gyd, gan gynnwys fersiwn 
sain ac ar-lein o'r cyichgrawn Sgrln. Cafodd SgrTn 
ei gyhoeddi mewn print deirgwaith yn ystod 2010. 

Fe wnaed llawer o waith i godi ymwybyddiaeth o'r 
sialensiau oedd yn wynebu S4C wrth iddi ddod yn 
amiwg y byddai S4C yn cael tipyn llai o arian yn y 
dyfodoi. Mi gafodd cyfarfodydd eu trefnu gyda'r 
cwmnTau cynhyrchu, gwleidyddion, mudiadau a 
sefydiiadau, gwylwyr, staff S4C ac aelodau o'r 
wasg a'r cyfryngau. Roedd angen hefyd cywiro 
cam argraffiadau a chamgymeriadau oedd yn cael 
eu cyhoeddi am ffigyrau gwylio'r Sianel. 

Fe gafodd adroddiadau a datganiadau allweddol 
eu cyhoeddi yn ystod ail hanner 2010 gan S4C 
ac am S4C. Yn eu plith, Adroddiad S4C i'r DCMS 
ynglyn a'r goblygiadau wrth gael llai o gyllid, y 
bwriad i gomisiynu adolygiad o lywodraethiant 
corfforaethol S4C gan Syr Jon Shortridge, 
cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol am ariannu 
S4C ac adroddiad am effaith economaidd S4C ar y 
diwydiant cynhyrchu teledu. Mi fu'r Prif Weithredwr 
a'r Is-Gadeirydd yn rhoi tystiolaeth gerbron y 
Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig yn San Steffan 
ac - am y tro cyntaf erioed - fe gafodd Noson 
Gwylwyr S4C ei darlledu yn fyw o bencadlys S4C. Ar 
y rhaglen, ac yn fyw ar y we, fe gafodd y gwylwyr 
gyfle i ofyn cwestiynau yn fyw i swyddogion ac 
aelodau o Awdurdod S4C. 

Yn ystod y cyfnod hefyd, fe adawodd Rhian 
Gibson, Cyfarwyddwr Comisiynu S4C ac ychydig 
cyn y Nadolig, fe adawodd y Cadeirydd, John 
Walter Jones. Roedd pob un o'r digwyddiadau 
arwyddocaol yma'n cael sylw yn y wasg a'r 
cyfryngau. Rhoddodd hyn bwysau rhyfeddol 
ar adran fach ac mae fy niolch yn fawr ac yn 
ddiffuant i'r tTm yn yr adran Gyfathrebu. Dwi'n credu 
bod y cyfnod anodd yma wedi paratoi'r adran 
gyfan am yr her sydd yn ein hwynebu yn 2011 a thu 
hwnt. 




was devised to promote the programmes. This 
piece of work won a number of awards as a result 
of its creativity. 

A diversity of programmes were promoted during 
the year. Diversity itself was also promoted as we 
launched S4C's Diversity Policy, a Diversity page 
on our website and a workshop for independent TV 
production companies. S4C's door is open to all - 
all ages and from all backgrounds. This message 
was linked strongly to all our activities, including an 
audio and online version of our magazine, SgrTn. 
The magazine was published three times in 2010. 

We worked hard to raise the awareness of the 
challenges facing S4C as it became clear that 
the Channel's budget would be cut in the future. 
Meetings were arranged with independent 
production companies, organisations and 
establishments, viewers, S4C staff and members 
of the press and media. We also had to correct 
mistakes and misinterpretations that were being 
made about the Channel's viewing figures. 

Key reports by and about S4C were released 
during the latter part of 2010. These included S4C's 
report to the DCMS on the implications of reduced 
funding, the intention to commission Sir Jon 
Shortridge's review of S4C's corporate governance, 
the Secretary of State's announcement about the 
funding of S4C and a report about S4C's economic 
impact on the TV production industry. The Chief 
Executive and Chair gave evidence before the 
Welsh Affairs Select Committee in Westminster 
and, for the first time in its history, a TV programme 
inviting viewers to participate in a discussion 
about S4C (Noson Gwylwyr S4C) was broadcast 
live from the Channel's headquarters. During the 


Clirlun 


programme, which was also broadcast live on the 
web, viewers had an opportunity to quiz members 
of S4C's management team and members of the 
S4C Authority. 

During the same period Director of Commissioning, 
Rhian Gibson, left S4C and just before Christmas, 
S4C's Chairman, John Walter Jones announced 
his retirement. All these significant events 
were reported in the press and media. This put 
immense pressure on a small department and I'm 
sincerely grateful to the team in Communications. 

I believe that this difficult period has prepared the 
department for the challenges facing us in 2011 and 
beyond. 













54 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


ROLYR 

AWDURDOD 

Mae Awdurdod S4C yn gorff cyhoeddus 
annibynnol. Mae'n gyfrifol am ddarparu 
gwasanaethau rhaglenni teiedu yn yr iaith 
Gymraeg. Yr Awdurdod sy'n atebol am yr hyn sy'n 
caei ei ddarlledu ar S4C ac am sicrhau fod y Sianel 
yn cael ei rheoii'n gywir. 

Mae dyletswyddau'r Awdurdod wedi eu nodi mewn 
statud yn Neddf Gyfathrebiadau 2003 a Deddfau 
Darlledu 1990 a 1996. 


ROL YMCHWIL YR AWDURDOD 

Mae gan yr Awdurdod gyfrifoideb statudol i ganfod 
y farn gyhoeddus am y rhaglenni sy'n caei eu 
darlledu ar S4C ynghyd ag effeithiau rhaglenni ar 
agwedd ac ymddygiad y gwylwyr ac yn ogystal 
y math o raglenni y byddai aelodau'r cyhoedd yn 
dymuno eu gweld ar S4C. 

Mae'r dyletswydd yma'n greiddiol i rol yr 
Awdurdod - hwn sy'n gwreiddio'r Awdurdod yng 
nghymunedau Cymru a hwn yw'r ffurf gryfaf o 
atebolrwydd sy'n bodoli - atebolrwydd i'r gwylwyr. 

Mae rolau allweddol yr Awdurdod yn cynnwys: 

• goruchwylio, cymeradwyo a chraffu rheolaeth 
gywir S4C 

• sicrhau fod S4C yn darparu gwasanaethau teiedu 
S4C 

• gweithredu tel corff cyhoeddus 

• gweithredu tel rheolydd wrth ymdrin a materion 
penodol 

• paratoi Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol. 

Cyfrifoldeb y Prif Weithredwr, swyddogion a 
staff S4C ydi rheoli a chynnal S4C o ddydd i 
ddydd. Mae'r cyfrifoldeb yma'n cynnwys darparu 
gwasanaethau teiedu S4C. Dydi'r Awdurdod 
ddim yn ymwneud a phenderfyniadau sy'n 
caei eu gwneud o ddydd i ddydd. Yn benodol, 
dydi'r Awdurdod ddim yn ymwneud ag unrhyw 
benderfyniadau comisiynu neu benderfyniadau 
golygyddol. Mae'r arfer yma wedi bodoli er 1982, ac 
mae'n parhau i gynnal annibyniaeth yr Awdurdod. 
Mae'n sicrhau ei fod yn caei ei gadw hyd braich 
o benderfyniadau sy'n caei eu gwneud gan y 
swyddogion, yn arbennig, felly, ynglyn a chynnwys 
rhaglenni. 


55 / 


ROLE OF THE 
AUTHORITY 

The S4C Authority is an independent body. It's 
responsible for the provision of Welsh language 
television programme services. The Authority is 
accountable for S4C's output and the proper 
management of the Channel. 

Its statutory duties are placed upon it by the 
Communications Act 2003 and the Broadcasting 
Acts of 1990 and 1996. 

THE AUTHORITY'S RESEARCH ROLE 

The Authority has a statutory duty to ascertain the 
state of public opinion concerning programmes 
broadcast on S4C, any effects of such programmes 
on the attitudes or behaviour of viewers as well 
as the types of programmes that members of the 
public would like to be broadcast on S4C. 

This responsibility is core to the Authority's role 
- this ensures that the Authority is rooted in the 
communities of Wales. This is the strongest form of 
accountability - the accountability to our viewers. 

Key responsibilities of the Authority include the 
following: 

• to oversee, approve and scrutinise the proper 
management of S4C 

to ensure that S4C provides S4C's television 
services 

• to operate as a public body 

• to act as a regulator on certain matters 

• to prepare Annual Reports and Accounts 

It is the responsibility of the Chief Executive, officers 
and staff of S4C to manage and maintain S4C on 
a day-to-day basis. This responsibility includes 
providing S4C's television services. The Authority 
does not participate in day-to-day decisions. 

In particular, the Authority is not involved in any 
commissioning or editorial decision. This practice 
has existed since 1982 and continues to maintain 
the independence of the Authority. It ensures that 
it remains at arm's length from decisions made 
by officers - especially in the case of programme 
content. 






56 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


ADOLYGIAD 0 LYWODRAETHIANT CORFFORAETHOL 

S4C - ADRODDIAD SYR JON SHORTRIDGE KCB 

Ym mis Awst 2010 fe gomisiynodd Awdurdod S4C 
Syr Jon Shortridge, cyn Ysgrifennydd Parhaol 
Liywodraeth Cynuliiad Cymru, i gynnai adoiygiad 
o lywodraethiant corfforaethol y Sianel. Roedd 
hyn yn ganlyniad i broses o ystyried systemau 
[lywodraethiant corfforaethol S4C yn ystod hanner 
cyntaf y flwyddyn. 

Fe gyflwynodd Syr Jon ei adroddiad i Awdurdod 
S4C ym mis Tachwedd 2010. Ar 61 derbyn yr 
adroddiad, rhoddodd yr Awdurdod ystyriaeth i 
argymhellion Syr Jon, a chafodd yr adroddiad ac 
ymateb a chynllun gweithredu yr Awdurdod eu 
cyhoeddi yn eu cyfanrwydd ym mis Chwefror 2011. 
Mae'r adroddiad ac ymateb yr Awdurdod i'w cael 
ar wefan S4C. 

Yn 2006 penderfynodd Awdurdod S4C weithredu 
system o lywodraethiant corfforaethol sy'n cael 
ei galw'n "Arwahanrwydd". Amcan y system 
oedd dangos yn glir beth oedd swyddogaethau 
penodol yr Awdurdod a swyddogion S4C. Fodd 
bynnag, fe ddaeth hi'n amlwg ymhen amser bod 
y system yn anaddas ar gyfer corfforaeth unol fel 
S4C. Y teimlad oedd bod y drefn yma'n cyfyngu 
ar allu'r Awdurdod i weithredu ei swyddogaethau 
statudol anweithredol; roedd hyn yn cynnwys ei 
allu i sicrhau ei atebolrwydd i ystod o randdeiliaid. 
Fe ddaeth yr Awdurdod i’r casgliad nad oedd 
"Arwahanrwydd" yn briodol bellach ac y dylid 
comisiynu adoiygiad annibynnol o lywodraethiant 
corfforaethol er mwyn adnabod ffyrdd newydd 
a mwy atebol o weithredu. 0 ddechrau 2010, 
fe wnaeth yr Awdurdod fwrw ati i ymgymryd a 
phrases o adolygu ei drefniadau llywodraethiant 
corfforaethol. Fe arweiniodd y broses yma 
at gomisiynu Syr Jon Shortridge i ymgymryd 
ag adoiygiad annibynnol o lywodraethiant 
corfforaethol S4C. 

Roedd adroddiad Syr Jon yn feirniadol o'r system 
"Arwahanrwydd", y berthynas a oedd yn bodoli 
rhwng yr Awdurdod a'r tTm gweithredol, y tlif 
gwybodaeth o'r tTm gweithredol i'r Awdurdod, ac o 
ganlyniad i hynny, gallu'r Awdurdod i weithredu ei 
rot craffu yn Hawn. 


Mae'r Awdurdod eisoes wedi gweithredu neu ar fin 
gweithredu ar lower o argymhellion Syr Jon; mewn 
achosion eraill roedd y trefniadau oedd yn bodoli 
eisoes yn foddhaol. Mae'r gwelliannau sydd wedi 
eu mabwysiadu yn galluogi'r Awdurdod i wneud 
penderfyniadau strategol a gweithredu ei rol 
craffu. 

Mae'n bwysig nodi nad ydi penderfyniad yr 
Awdurdod i roi'r system o "Arwahanrwydd" o'r 
neilltu yn newid y gwahanu sylfaenol mewn 
cyfrifoldebau rhwng rol anweithredol yr Awdurdod 
a rol weithredol y Prif Weithredwr a'i DTm Rheoli. 
Mae'r Awdurdod yn parhau i fod yn fwrdd 
anweithredol ac, o'r herwydd, ddim yn chwarae 
rhan mewn penderfyniadau sy'n cael eu gwneud o 
ddydd i ddydd. Mae hyn yn egwyddor sydd wedi'i 
hen sefydlu ac yn bodoli ers dechrau S4C yn 1982. 

Mae'r Awdurdod o'r farn bod y gwelliannau sydd 
eisoes ar waith a'r newidiadau eraill fydd yn cael 
eu gweithredu yn ystod y misoedd nesaf yn sicrhau 
y bydd gan S4C system sefydlog a chynaliadwy 
o lywodraethiant corfforaethol. Mi fydd y system 
yn addas ar gyfer ein dibenion heddiw, ac o dan 
y trefniadau i'w gosod yn eu lie gyda'r BBC a'r 
DCMS ar gyfer y cyfnod ar 612013. Fe fydd y system 
hefyd yn galluogi Aelodau’r Awdurdod i graffu 
perfformiad a bod yn atebol am berfformiad S4C 
heddiw ac yn y dyfodol mewn ffordd effeithiol ac 
effeithlon. 

Mae'r Awdurdod wedi cymryd camau cadarnhaol 
i fabwysiadu argymhellion Syr Jon. Fe ddaeth i'r 
casgliad bod yn rhaid i hyn ddigwydd er mwyn 
sicrhau bod llywodraethiant corfforaethol S4C yn 
creu hinsawdd sefydlog lie gall staff a chyflenwyr 
S4C ddarparu rhaglenni a gwasanaethau o'r 
ansawdd uchaf i wylwyr S4C yng Nghymru a thu 
hwnt gan hefyd sicrhau mwy o atebolrwydd nag 
erioed o'r blaen i'r rhanddeiliaid niferus hynny sy 
mor bwysig i S4C. 


57 / 


REVIEW OF S4C'S CORPORATE GOVERNANCE - 

REPORT BY SIR JON SHORTRIDGE KCB 

In August 2010 the S4C Authority commissioned Sir 
Jon Shortridge, former Permanent Secretary to the 
Welsh Assembly Government, to undertake a review 
of its corporate governance following an overview 
of its arrangements in early 2010. 

Sir Jon presented his report to the S4C Authority 
in November 2010. Since receiving his report the 
Authority considered his recommendations and 
published the report, its response and its action 
plan in its entirity in February 2011. The report and 
the Authority's response can be viewed on S4C's 
website. 

In 2006 the S4C Authority decided to put in place 
a system of corporate governance known as 
"Arwahanrwydd" ('Separation'). This system was 
intended to clarify the distinct roles of the Authority 
and S4C's officials. However, it became apparent 
over time that this system was unsuitable for a 
single corporate body such as S4C. It was felt that 
it was inhibiting the Authority's ability to discharge 
its non-executive statutory functions, including 
its ability to provide accountability to a range of 
stakeholders. The Authority came to the conclusion 
that "Arwahanrwydd" was not suitable and that 
an independent review of corporate governance 
should be commissioned in order to identify new 
and more accountable ways of working. From early 
2010, the Authority commenced a process of review 
of its corporate governance arrangements. This 
process led to commissioning Sir Jon Shortridge to 
undertake an independent review of the corporate 
governance of S4C. 

Sir Jon's report was critical of the system of 
"Arwahanrwydd", the relationship which existed 
between the Authority and the executive, the flow 
of information from the executive to the Authority 
and, as a result, the Authority's capacity to take 
decisions and adequately perform its scrutiny role. 


Many of Sir Jon's recommendations have or are 
already in the process of being implemented, or 
satisfactory arrangements were already in place. 
The amendments that have been implemented 
have enabled the Authority to take strategic 
decisions and also to perform its important scrutiny 
role. 

It's important to note that the Authority's decision 
to replace the system of "Arwahanrwydd" does not 
alter the fundamental division of responsibilities 
between the non-executive roles of the Authority 
and the Chief Executive and his Management 
Team. The Authority remains the non-executive 
board of S4C, and does not participate in day-to- 
day decisions. This is a long established principle 
that has existed since S4C's establishment in 1982. 

The Authority believes that the reforms already 
put in place and the further proposed changes 
which will be implemented over the coming months 
will ensure that S4C has a stable and sustainable 
system of corporate governance that is fit for 
purpose today, and under the new arrangements 
to be put in place with the BBC and DCMS for 
the period post-2013. The system will also enable 
Members of the Authority to properly oversee and 
account for the present and future performance of 
S4C in an effective and efficient way. 

The Authority has taken positive steps to take 
ownership of Sir Jon's recommendations. It 
concluded that this had to happen to ensure that 
the corporate governance of S4C creates a stable 
environment in which S4C's staff and suppliers can 
deliver programmes and services of the highest 
quality to S4C's viewers in Wales and beyond and 
also to provide greater accountability than ever 
before to S4C's numerous important stakeholders. 








58 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


PWYLLGORAU AWDURDOD S4C 

Mae gan Awdurdod S4C bedwar pwyllgor sy'n 
goruchwyiio gwahanol agweddau o waith S4C. 
Mae'r pwyligorau'n adrodd yn 61 yn rheolaidd 
i'r Awdurdod. Yr Awdurdod sy'n cymeradwyo 
argymheilion y pwyilgorau. 

Fe wnaed argymheilion i ddatbiygu roiau'r 
pwyilgorau yn adroddiad Shortridge; mae’r 
Awdurdod wedi derbyn mwyafrif llethol yr 
argymheilion. Mae'r argymheilion ac ymateb yr 
Awdurdod wedi eu cyhoeddi yn eu cyfanrwydd ar 
wefan yr Awdurdod. 

Mae gwaith y pwyligorau'n adiewyrchu gwahanoi 
agweddau o waith S4C. Y pedwar pwyllgor yw'r 
Pwyllgor Cynnwys 
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 
Pwyllgor Personel 

Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth 


PWYLLGOR CYNNWYS 

Mae'r Pwyllgor Cynnwys yn gyfrifol am oruchwylio 
a monitro perfformiad cynnwys rhaglenni a 
gwasanaethau S4C. Hwn ydi’r pwyllgor sy'n trafod 
arlwy rhaglenni S4C ac sy'n ceisio sicrhau bod 
arlwy'r Sianel yn diwallu anghenion y gynulleidfa. 

AELODAU'R PWYLLGOR 

Cenwyn Edwards - 
(Cadeirydd y Pwyllgor o 01/04/10) 

Eira Davies (tan 31/03/10) 

John Davies (o 01/04/10) 

Chris Llewelyn (tan 31/03/10) 

Dyfrig Jones (o 01/04/10) 

Glenda Jones (o 01/04/10) 

PWYLLGOR ARCHWILIO A RHEOLI RISG 

Mae'r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn gyfrifol 
am oruchwylio gwaith archwilio mewnol ac allanol 
S4C, yn ogystal a gofalaeth am fonitro rheoli risg 
o fewn S4C. Mae'r pwyllgor hefyd yn gyfrifol am 
graffu'r Datganiad Ariannol drafft ac adrodd 
arno i'r Awdurdod cyfan. Yn dilyn argymheliion 
adroddiad Syr Jon Shortridge mae gofalaeth am 
faterion yn ymwneud a "gwerth am arian" (sy'n 
cael ei alw'n VFM) hefyd yn rhan o ddyletswyddau'r 
pwyllgor. 

AELODAU'R PWYLLGOR 

Rheon Tomos (Cadeirydd y Pwyllgor) 

John Davies (o 01/04/10) 

Cenwyn Edwards (tan 01/04/10) 

Syr Roger Jones 
Dyfrig Jones (o 01/04/10) 


PWYLLGOR PERSONEL A CHYDNABYDDIAETH 

Mae'r Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth yn 
gyfrifol am oruchwylio systemau personel S4C. Mae 
hyn yn cynnwys ystyried cyflogau a thelerau ac 
amodau gwaith eraill staff S4C, ystyried anghenion 
hyfforddi a datblygu staff, safonau ymddygiad a 
disgyblaeth, cyfleoedd cyfartal a monitro bod y 
systemau perthnasol yn gweithio'n effeithiol ac 
effeithlon o fewn S4C. 

AELODAU'R PWYLLGOR 

Bill Davies (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Cenwyn Edwards 
Syr Roger Jones 

PWYLLGOR CWYNION A CHYDYMFFURFIAETH 

Mae'r Pwyllgor Cwynion a Chydnabyddiaeth yn 
gyfrifol am oruchwylio systemau cwynion S4C 
ac i fonitro eu bod nhw'n gweithio'n effeithlon. 
Mae'r pwyllgor hefyd yn ystyried materion 
cydymffurfiaeth rhaglenni S4C. Yn ogystal a 
hyn, mae gan y pwyllgor ddyletswyddau o fewn 
prosesau S4C ar gyfer ymateb i geisiadau am 
wybodaeth sy'n cael eu gwneud o dan y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth. 

AELODAU'R PWYLLGOR 

Winston Roddick QC (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Chris Llewelyn (tan 31/03/10) 

Bill Davies (o 01/04/10) 

Glenda Jones (o 01/04/10) 


59 / 


S4C AUTHORITY COMMITTEES 

The S4C Authority has four committees overseeing 
different parts of S4C's activities. The committees 
report back on a regular basis to the Authority. 

It is the Authority that approves the committees' 
recommendations. 

Sir Jon Shortridge's review included 
recommendations to extend the roles of the 
committees; the Authority has accepted the 
vast majority of the recommendations. The 
recommendations and the response of the 
Authority are available in full on S4C's website. 

The committees' responsibilities reflect the different 
activities of S4C. The four committees are as 
follows: 

Content Committee 

Audit and Risk Management Committee 

Personnel Committee 

Complaints and Compliance Committee 

CONTENT COMMITTEE 

The Content Committee's responsibilities include 
overseeing and monitoring the performance of 
S4C's programmes and services. It considers 
programme output and attempts to ensure that 
the programme output meets the needs of the 
audience. 

MEMBERS OF THE COMMITTEE 

Cenwyn Edwards - 

(Chair of Committee since 01/04/10) 

Eira Davies (until 31/03/10) 

Chris Llewelyn (until 31/03/10) 

Dyfrig Jones (from 01/04/10) 

Glenda Jones (from 01/04/10) 

AUDIT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE 

The Audit and Risk Management Committee's 
responsibilities include overseeing the internal and 
external audit activities of S4C. It is also responsible 
for monitoring risk management within S4C and 
scrutinising the draft Financial Report before 
reporting back to the full Authority. Following the 
recommendations in Sir Jon Shortridge's report, the 
committee's responsibilities now include matters 
relating to Value for Money. 

MEMBERS OF THE COMMITTEE 

Rheon Tomos (Chair of Committee) 

John Davies (from 01/04/10) 

Cenwyn Edwards (until 01/04/10) 

Sir Roger Jones 

Dyfrig Jones (from 01/04/10) 


PERSONNEL COMMITTEE AND REMUNERATION 

The Personnel Committee's responsibilities include 
overseeing S4C's personnel systems. This includes 
salaries and other terms and conditions related to 
S4C staff. The committee also evaluates training 
needs, disciplinary and behavioural standards, 
equal opportunity and ensures that the relevant 
systems work effectively and efficiently within S4C. 

MEMBERS OF THE COMMITTEE 

Bill Davies (Chair of Committee) 

Cenwyn Edwards 
Sir Roger Jones 

COMPLAINTS AND COMPLIANCE COMMITTEE 

The Complaints and Compliance Committee's 
responsibilities include overseeing S4C's complaints 
systems and ensuring that they work efficiently. 

The committee also considers compliance issues 
relating to programmes on S4C. It also has 
responsibilities for responding to issues under the 
Information of Freedom Act. 

MEMBERS OF THE COMMITTEE 

Winston Roddick QC (Chair of Committee) 

Chris Llewelyn (until 31/03/10) 

Bill Davies (from 01/04/10) 

Glenda Jones (from 01/04/10) 






















60 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


AELODAU MEMBERS 

AWDURDOD OF THE S4C 

S4C AUTHORITY 


BILL DAVI ES 
16.07.2007 - 15.07.11 

Dyn o Borthmadog yng Ngwynedd ydi Bill sydd, 
erbyn hyn, yn byw yn Llandegfan ar Ynys Mon. 
Mae'n ddyn prysur iawn gyda'i fys mewn saw! 
potes wrth iddo gefnogi gwahanol achosion da 
yng Ngwynedd a Mon. Mae Bill yn gyfarwydd 
iawn a gwahanol rannau o Gymru. Ar 61 graddio 
mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, fe 
symudodd i wahanol rannau o'r wlad wrth i'w yrfa 
ddatblygu. 

Mae ganddo dros 40 mlynedd o brofiad o 
reoli Personel ac Adnoddau Dynol. Roedd yn 
Gyfarwyddwr Personel Cyngor Gwynedd am 
dros 10 mlynedd, yn Rheolwr Personel gydag 
Awdurdod Dwr Cymru yn y Gogledd ac yn Swyddog 
Cysylltiadau'r Gweithwyr yng Ngwaith Dur Port 
Talbot. Ar hyn o bryd mae'n Rheolwr Personel 
Gyrfa Cymru yn y Gogledd Orllewin. Mae'n aelod 
lleyg / cynrychiolydd cyflogwyr ar y Gwasanaeth 
Tribiwnlys Cyflogaeth ac yn Asesydd Annibynnol i 
Lywodraeth Cymru. 

Yn ogystal a hyn, mae Bill hefyd yn Gadeirydd 
Panel Personel Urdd Gobaith Cymru ac yn Aelod 
Siartredig o'r Sefydliad Siartredig Personel a 
Datblygiad. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Bryn Llifon, 
set Cartref Henoed y Bedyddwyr yn y Gogledd. 

Ac ar ben hyn i gyd mae Bill a'i wraig, Ruth, yn daid 
a nain i efeilliaid - Twm a Gruff sydd, meddai Bill, 
wrth eu boddau yn gwylio Cyw ar S4C! Yn ei amser 
hamdden, mae Bill yn hoffi drama, p@l-droed, 
darllen nofelau ias a chyffro ac eisteddfota. 


"Mae teledu yn gyffredinol yn gyfrwng pwysig 
a dylanwadol o hyd, ond mae cael rhan yn 
natblygiad a rheolaeth yr unig sianel Gymraeg 
ei hiaith yn gyffrous ac yn fraint. Mae hefyd yn 
gyfrifoldeb enfawr. Yn ystod 2010, cafodd seiliau 
cadarn eu gosod ar gyfer y dyfodol. Er bod yna 
heriau o'n blaen a phroblemau i'w goresgyn o hyd, 
rwy'n edrych ymlaen at y blynyddoedd nesaf yn 
hyderus, ond i'r Sianel gael chwarae teg." 


Bill was born in Porthmadog, Gwynedd and now 
lives in Llandegfan, Anglesey. He leads a busy 
life and supports many charities in Anglesey and 
Gwynedd. He knows Wales well. He graduated from 
Cardiff University with a degree in Politics. As his 
career developed, Bill moved to different areas 
within Wales. 

He has over 40 years experience of working in 
Personnel and Human Resources management. 

He was Gwynedd Council's Personnel Director for 
over 10 years, Personnel Manager with the Welsh 
Water Authority in North Wales and an Employee 
Relations Officer at the British Steel Works in Port 
Talbot. He is currently Personnel Manager at 
Careers Wales North West. He's a lay member as 
an Employer Representative at the Employment 
Tribunals Service and an Independent Assessor for 
the Welsh Government. 

Bill is also Chair of Urdd Gobaith Cymru's Personnel 
Panel and a chartered member of the Chartered 
Institute of Personnel and Development. He is also 
a director of Bryn Llifon, the Baptist home for the 
elderly in north Wales. 

Bill and his wife Ruth have two grandchildren. 

He says that Twm and Gruff enjoy Cyw on S4C. 

In his spare time, Bill enjoys drama, football, 
Eisteddfodau and reading thrillers. 


"Television is still an important and influential 
media. Having a part in the development and 
management of the only Welsh language channel 
is exciting as well as a privilege. It's also a huge 
responsibility. In 2010, strong foundations were 
put in place for the future. Although there are 
challenges and problems to resolve, I look forward 
confidently to the future, as long as the Channel is 
given fair play.” 


61 / 


JOHN DAVIES 
01.04.2010 - 31.03.2014 

Y Cynghorydd John Davies ydi Arweinydd Cyngor 
Sir Benfro. Mae'n ddyn profiadol iawn ym myd 
Llywodraeth Leol ac mae'n falch o fod wedi cael 
aros yn ei filltir sgwar. Ydi - mae Sir Benfro yn 
golygu llawer iawn iddo. Cyn cael ei wneud yn 
Arweinydd, roedd yn aelod o Gabinet y Cyngor 
gyda chyfrifoldebau dros Blant, Addysg a'r Iaith 
Gymraeg. Roedd hynny yn ystod cyfnod o newid 
mawr yn y sector Addysg Gynradd yn Sir Benfro. 

Mae wedi bod yn Arweinydd Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru er 2008. 

Rhwng 2004 a 2008 roedd yn aelod o banel oedd 
yn cynghori gweinidogion Llywodraeth y Cynulliad 
am Safonau a Gwelliannau Ysgolion. Fe fu John 
yn Gynrychiolydd Cymru ar Sefydliad Cyflogwyr yr 
Athrawon. 

Mae wedi byw ar Fferm Cwmbetws, sy'n eistedd 
rhwng Bae Ceredigion a mynyddoedd y Preselau 
yng ngogledd Sir Benfro, erioed. Dyma ichi'r 
bedwaredd genhedlaeth o ffermwyr sy wedi cael 
eu magu ar y fferm. Mae gan John a'i wraig Bethan 
ddau o blant, Harri ac Esther. 

Yn yr amser prin sy ganddo, mae John yn 
mwynhau cefnogi Mudiad y Ffermwyr Ifanc yn 
ardal Eglwyswrw a hyfforddi'r aelodau yno i 
gymryd rhan mewn gwahanol gystadlaethau. Fel 
aelod o Fwrdd Rheoli'r Sioe yn Llanelwedd, mae 
hefyd wrth ei fodd yn gweld y Sioe Fawr yn mynd o 
nerth i nerth. 

Mae John hefyd yn aelod o Awdurdod Heddlu 
Dyfed Powys. 

Ym mis Rhagfyr 2008, fe gafodd John ei enwi'n 
Wleidydd Lleol y Flwyddyn gan ITV Cymru i 
gydnabod ei ymdrechion ym myd llywodraeth leol. 


"Mae bod yn aelod o Awdurdod S4C yn bwysig am 
y rheswm syml, mae'n gyfle i adlewyrchu gwerth 
a phwysigrwydd y Sianel i fywyd beunyddiol y 
gymuned leol ac ehangach sydd yn rhan annatod 
ohona i. Mae byw a bod yn rhan o gymuned 
de orllewin Cymru yn caniatau i mi ddod a 
gwerthfawrogiad, barn a pharch pobol y gorllewin 
at galon yr Awdurdod." 


Councillor John Davies is Leader of Pembrokeshire 
Council. He has vast experience in Local 
Government and is pleased to have been able to 
stay and work in his local area. Yes, Pembrokeshire 
means a lot to John. Before being appointed 
Leader he was a member of the Council's cabinet 
with responsibility for Children, Education and the 
Welsh language during a period of great change in 
the primary school sector in Pembrokeshire. 

John has been Leader of the Welsh Local 
Government Association (WLGA) since 2008. 

Between 2004 and 2008 he was a member of the 
Welsh Assembly Government Ministerial Advisory 
Panel for School Standards and Improvements 
and represented Wales on the National Employers 
Organisation for School Teachers. 

He has lived at Cwmbetws Farm between 
Cardigan Bay and the Preseli mountains in north 
Pembrokeshire throughout his life. He's the fourth 
generation of farmers to have been brought up 
on the farm. John and his wife, Bethan, have two 
children, Harri and Esther. 

In his spare time John enjoys supporting the Young 
Farmers Club in the Eglwyswrw area as well as 
training its members for a variety of competitions. 
He's member of the Royal Welsh Show's 
Management Board in Llanelwedd and it gives him 
great pleasure to see the Show going from strength 
to strength. 

He is currently a member of the Dyfed Powys Police 
Authority. 

In December 2008, John was named ITV Welsh 
Local Politician of the Year as recognition of his 
contribution to local government. 


"Being a member of the S4C Authority is important 
for the simple reason that it's an opportunity 
to reflect the value and the importance of the 
Channel to everyday life in the local community, 
that which is an important part of me. As a resident 
of south west Wales I feel that I can represent the 
appreciation, views and respect of that community 
to the heart of the Channel and its Authority." 











62 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


CENWYN EDWARDS 

16.07.2007 -15.07.2011 

Cyw newyddiadurwr oedd Cenwyn ar ddechrau 
ei yrfa yn y byd teledu. 0 fewn rhai biynyddoedd 
roedd yn un o benaethiaid HTV Cymru. Yn 
ddiweddarach cafodd ei benodi'n un o 
benaethiaid S4C. Yn ogystai a symud o swydd i 
swydd, mae Cenwyn wedi symud o ardal i ardai. 

Cafodd ei eni yn Llangennech ger Llanelli. Aeth 
i'r Brifysgol ym Mangor cyn caei ei benodi'n 
newyddiadurwr dan hyfforddiant gydag HTV yng 
Nghaerdydd. Roedd Cenwyn yn un o gynhyrchwyr 
rhaglen newyddion Y Dydd yn ogystai ag Yr 
Wythnos ac Outlook. Yna, cafodd ei benodi'n 
Bennaeth Materion Cyfoes HTV Cymru cyn symud 
i'r Wyddgrug tel Rheoiwr Cynyrchiadau Gogledd 
Cymru. Symudodd yn 61 i Gaerdydd ar 61 cael ei 
benodi'n Rheoiwr Rhaglenni Ffeithiol HTV. 

Fe fu'n gweithio i HTV am 20 mlynedd cyn symud 
draw i S4C. Cafodd ei benodi'n Gomisiynydd 
Ffeithiol y Sianel ac yna'n Bennaeth Cyd- 
gynhyrchu. 

Ar 61 gadael S4C, cafodd Cenwyn ei benodi'n 
Gyfarwyddwr Grwp Teledu cwmnVau Tinopolis yn 
Llanelli. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd yn gyfrifol 
am ddatblygiad strategol y cwmni i greu perthynas 
agosach o lower rhwng y gwahanol gwmnTau o 
fewn y grwp oedd yn cynhyrchu Rhaglenni Teledu, 
y Cyfryngau Rhyngweithiol a'r Cyfryngau Newydd. 
Mae bellach yn Ymgynghorydd Cyfryngau ar Gyd- 
Gynyrchiadau Rhyngwladol. 

Symudodd Cenwyn i fyw i Landeilo naw mlynedd 
yn 61. Mae byw yn Llandeilo yn golygu fod Cenwyn 
yn gallu teithio i Bare y Scarlets yn ami i gefnogi'r 
Scarlets. Mae Cenwyn hefyd yn is-lywydd clwb 
rygbi Llangennech ac mae'n hoff iawn o griced - 
mae'n dal i chwarae criced nol gartre yn Llandeilo. 

Mae ganddo ddau o blant - Gruffudd sy'n Olygydd 
Fideo a Lowri sy'n ieithydd ac sy'n gweithio i gwmni 
isdeitlo a chyfieithu. 


"Y prif beth sy'n bwysig i mi yw cynnwys o safon 
yn yr iaith Gymraeg. Dyna dwi wedi ei wneud drwy 
ngyrfa a dyna sy'n bwysig i mi. Dwi'n gweld fy rol yn 
yr Awdurdod tel cyfle i barhau i geisio gwneud yn 
siwr bod 'na gynnyrch Cymraeg o safon yn cael ei 
gynhyrehu ar bob platfform." 


Cenwyn began his career in television as a trainee 
journalist. Within a few years he became one of the 
senior staff at HTV Wales. He went on to become 
one of S4C's senior personnel. Cenwyn also moved 
to different parts of Wales as he progressed from 
one job to another. 

He was born in Llangennech near Llanelli. After 
studying at Bangor University he became a 
trainee journalist with HTV in Cardiff. Cenwyn was 
one of the producers of Y Dydd, a daily news 
programme as well as Yr Wythnos and Outlook. He 
later became the Head of Current Affairs at HTV 
before moving to Mold as the company's Head 
of Production for North Wales. He returned to 
Cardiff after his appointment as Head of Factual 
Programmes at HTV. 

After working at HTV for 20 years, he was appointed 
Factual Commissioning Editor and then Head of 
Co-Productions at S4C. 

After leaving S4C, Cenwyn was appointed Director 
of Television at the Tinopolis Group in Llanelli. His 
responsibilities included the company's strategic 
development to create a much closer relationship 
between the Television, Interactive Media and 
New Media departments. Cenwyn is currently a 
Media Consultant specialising in International Co- 
Productions. 


Cenwyn moved to Llandeilo nine years ago. Living 
in Llandeilo enables Cenwyn to travel to Parc y 
Scarlets regularly to support the Scarlets. Cenwyn 
is vice president of Llangennech RFC and enjoys 
the game of cricket - still playing cricket when he's 
home in Llandeilo. 

He has two children - Gruffudd, a Video Editor and 
Lowri, a linguist who works for a subtitling and 
translation company. 


"As far as I am concerned the most important thing 
is content of a high standard through the medium 
of Welsh. This is what I've done throughout my 
career and is important to me. I see my role within 
the Authority as a way of continuing to ensure that 
a high-standard of content through the medium of 
Welsh is produced on every platform." 


63 / 


DYFRIG JONES 
20.04.2009 -19.04.2013 

Mae gan Dyfrig brofiad a diddordeb mawr yn 
y cyfryngau. Mae'n Ddarlithydd yn yr Ysgol 
Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ym 
Mhrifysgol Bangor ac yn arbenigo mewn Ymarfer a 
Theori'r Cyfryngau. 

Cafodd ei eni ym Mangor ac fe aeth i'r Brifysgol yn 
Leeds. Mae'n byw erbyn hyn ym mhentref Gerlan 
ger Bethesda yng Ngwynedd gyda'i wraig a'i ddau 
blentyn bach - Martha sy'n bump oed a Iago 
sy'n dair. Mae'n cynrychioli ward Gerlan fel un o 
Gynghorwyr Sir Plaid Cymru. 

Ar un adeg, roedd yn gweithio fel Cynhyrchydd 
Gyfarwyddwr gyda Ffilmiau'r Bont yng 
Nghaernarfon. Rhwng Tachwedd 2006 a Mawrth 
2009, Dyfrig oedd Golygydd y cylchgrawn 'Barn'. 

Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn polisi 
darlledu a ffilmiau dogfen ac yn ymddiddori hefyd 
yn y ddrama deledu, gan ganolbwyntio'n bennaf 
ar yr arlwy Americanaidd. 

Mae wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar ei 
ddoethuriaeth sy dipyn yn wahanol i'w waith bob 
dydd. Y pwnc? Comics Superhero Americaniadd 
- gan weld sut mae pethau wedi newid ers yr 
ymosodiadau ar Efrog Newydd ar Fedi'r lleg. 

Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn diwylliant 
poblogaidd gan gynnwys cerddoriaeth, ffilmiau, 
comics a gemau cyfrifiadurol. 

Dyfrig ydi Cadeirydd Fforwm Cyfryngau Newydd 
S4C. 


"Mae gen i gof plentyn o S4C yn cael ei sefydlu. 
Rydw i wedi fy magu gyda'r Sianel, ac wedi cael 
biynyddoedd gwych yn gweithio ar raglenni a 
gafodd eu darlledu arni. Braint felly ydi cael 
parhau a'r cysylltiad gydag S4C drwy fod yn Aelod 
o'r Awdurdod." 


Dyfrig has a wealth of experience and keen 
interest in Media. He lectures at the School of 
Creative Studies and Media at Bangor University, 
specialising in Media Practice and Theory. 

Born in Bangor, Dyfrig went to Leeds University. 

He lives in Gerlan near Bethesda in Gwynedd with 
his wife and two young children, Martha, five, and 
three year old Iago. He represents the Gerlan ward 
as a Plaid Cymru Councillor. 

Dyfrig was a Director-Producer with Ffilmiau'r 
Bont in Caernarfon. He was Editor of the Welsh 
language magazine 'Barn' between November 
2006 and March 2009. 

His two main interests are broadcasting policy 
and documentary films. He is also interested in TV 
drama, especially American content. 

He's currently studying for a PhD on American 
Superhero Comics, evaluating how the situation 
has changed since the 9/11 attacks on New York. 

His hobbies are popular culture including music, 
films, comics and computer games. 

Dyfrig is Chair of S4C's New Media Forum. 


"I have a child's memory of S4C being established. 

I have been brought up with S4C and have enjoyed 
many fulfilling years working on programmes that 
have been broadcast on the Channel. It's therefore 
a privilege that I can continue my relationship with 
S4C by being a member of the Authority." 










64 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


DR GLENDA JONES 
01.04.2010 - 31.03.2014 

Mae gan Glenda brofiad mawr o weithio yn y byd 
darlledu. Fe weithiodd i’r BBC a'r sector annibynnol 
am 20 mlynedd. Am 10 mlynedd Glenda oedd 
Cynhyrchydd / Uwch Gynhyrchydd Pobol y Cwm. 
Dyma'r cyfnod pan oedd Pobol y Cwm hefyd yn 
cael ei darlledu gydag isdeitlau yn yr Iseldiroedd 
ac ar BBC 2. Hwn oedd y cyfnod hefyd pan ddaeth 
gwylwyr S4C yn gyfarwydd a chymeriadau fel Kath, 
Dyff, Mark a Stacey. Cyn gadael y Gorfforaeth, 
Glenda oedd Prif Gynorthwy-ydd Rheolwr BBC 
Cymru. 

Mae Glenda'n dod yn wreiddiol o Gapel Iwan yn Sir 
Gar. Fe raddiodd hi mewn llenyddiaeth Gymraeg 
yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Ar 
61 hynny fe barhaodd Glenda a'i hastudiaethau 
drwy astudio Cymraeg Canol yn Aberystwyth 
- roedd hynny'n cynnwys cyfnod yng Ngholeg 
Sant loan yng Nghaergrawnt cyn iddi dderbyn 
ei doethuriaeth yng Ngholeg Prifysgol Cymru, 
Aberystwyth yn 1991. 

Mae hi wedi byw yn Ne Ddwyrain Cymru byth ers 
hynny: Mae Glenda, ei gwr Dylan, eu merch Elin a'u 
mab Steffan wedi byw ym Mro Morgannwg ers rhai 
blynyddoedd. 

Yn 2000, penderfynodd Glenda weithio ar ei liwt 
ei hun yn y byd cyfryngau a chyfathrebu. Fe 
weithiodd ar niter o brosiectau rheoli a chynhyrchu. 
Roedd yn aelod o Bwyllgor Rheoli BAFTA Cymru 
am chwe blynedd - dwy o'r blynyddoedd hynny 
fel Cadeirydd y Pwyllgor. Mae Glenda'n Gadeirydd 
Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa Ryan Davies ac 
yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae hi wedi 
gwneud mwy a mwy o waith yn y maes hyfforddi 
a hyrwyddo. Mae'n gwneud gwaith ar gyfer 
cleientiaid yn y sector breifat a chyhoeddus. Mae 
hi hefyd yn Arolygydd Lleyg i Estyn. 

Yn ei hamser hamdden, mae hi wrth ei bodd yn 
canu gyda Chor Merched Canna. 


"Mae darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig 
i mi. Fel aelod o'r Awdurdod rwy'n awyddus i 
gyfrannu tuag at hybu a hyrwyddo gwaith y Sianel 
i sicrhau'r gwasanaeth darlledu gorau posib i'r 
gynulleidfa yng Nghymru a thu hwnt." 


Glenda has vast experience in the world of 
broadcasting. She worked for the BBC and the 
independent sector for 20 years. Glenda was 
Producer / Senior Producer of Pobol y Cwm for 
10 years. During this period, a subtitled version of 
the soap was broadcast in the Netherlands and 
on BBC2. Viewers became familiar with characters 
such as Kath, Dyff, Mark and Stacey. Glenda was 
Chief Assistant to the Controller of BBC Wales 
before leaving the Corporation. 

Glenda was born in Capel Iwan in Carmarthenshire. 
She graduated from the University of Wales, 
Aberystwyth with a degree in Welsh Literature. She 
went on to read Medieval Welsh at Aberystwyth 
- this included a spell at St. John's College 
Cambridge before gaining her PhD at the University 
of Wales, Aberystwyth in 1991. 

She has lived in South East Wales ever since: 
Glenda, her husband Dylan, daughter Elin and 
son Steffan settled down in the Vale of Glamorgan 
many years ago. 

In 2000, Glenda ventured into the freelance media 
and communications market. She has worked on 
a variety of management and production projects. 
She was a member of BAFTA Cymru's Management 
Committee for six years and was Chair of the 
Committee for two years. Glenda is Chair of the 
Ryan Davies Memorial Fund and during recent 
years has expanded her work in the field of training 
and facilitation for both public and private sector 
clients. Glenda is also an Estyn Lay Inspector. 

In her spare time, Glenda enjoys singing with Cor 
Merched Canna. 


"Broadcasting through the medium of Welsh is 
important to me. As a member of the Authority, I'm 
keen to promote and develop the Channel's work 
to ensure that audiences in Wales and beyond are 
provided with the best possible service." 


65 / 


SYR ROGER JONES QBE 

24.11.2003 - 23.11.2011 

Mae gan Syr Roger brofiad helaeth o gadeirio 
byrddau rhai o sefydliadau mwya Cymru. Cafodd 
ei eni ym mhentref bychan Carrog ger Corwen cyn 
dod yn un o brif entrepreneuriaid Cymru. Mae wedi 
gweithio yn Affrica, y Dwyrain Canol, y Dwyrain 
Pell a'r Undeb Sofietaidd. Yn nechrau'r 1980au 
fe sefydlodd ei fusnesau ei hun yn Ne Ddwyrain 
Cymru, sef Penn Pharmaceuticals a Lansdales 
Pharmacies. 

Rhwng 1996 a 2002, Roger oedd Cadeirydd 
Cyngor Darlledu Cymru gan gynrychioli Cymru fel 
Llywodraethwr Cenedlaethol i'r BBC. Fe fu hefyd yn 
Gadeirydd Plant Mewn Angen. Rhwng 2001 a 2006, 
Roger oedd Cadeirydd Awdurdod Datblygu Cymru. 

Mae Roger yn Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol yng Nghymru, yn Llywydd yr YMCA 
yng Nghymru ac mae'n cadeirio nifer o elusennau 
sy'n ymwneud ag iechyd, dirywiad cymdeithasol 
a threftadaeth. Mae'n Ddirprwy Ganghellor a 
Chadeirydd Cyngor Prifysgol Abertawe ac yn 
Gadeirydd Sefydliad Coleg Crist, Aberhonddu. 

Mae Roger yn byw gyda'i wraig, Ann, mewn ty 
hanesyddol o'r enw Battle Flouse yn Battle ger 
Aberhonddu. Yn ei amser hamdden, mae Roger yn 
hoff o hela gyda'i ddwy ast labrador, Seren a Swffi. 
Mae'n cynrychioli Cymru ar BASC, sef y Gymdeithas 
Brydeinig dros Saethu a Chadwraeth. Mae'n 
pysgota am eogiaid ar draws y byd ond yn ystod y 
deng mlynedd ddiwethaf mae wedi rhyddhau pob 
un mae wedi ei ddal. 

Mae'n dad i ddau ac yn daid balch i Tomos sy'n 
bedair oed ac Aneira sy'n flwydd oed. Maen nhw'n 
byw yn Llundain ac mae eu nyrs plant sy'n dod o 
Gaerfyrddin, yn dysgu Cymraeg iddyn nhw. 


"Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig iawn imi. Rwy'n 
dyfynnu'r Athro Kenneth Plale, ieithydd byd-enwog 
ac uchel ei barch o MIT yn America. 'Byddai colli 
iaith fel y Gymraeg gyfystyr yn ddiwylliannol a 
gollwng bom ar y Louvre'." 


Sir Roger Jones OBE is very experienced as Chair 
of some of Wales' biggest establishments. He was 
born in the small village of Carrog near Corwen 
before becoming one of Wales' most prominent 
entrepreneurs. He has worked in Africa, the 
Middle East, the Far East and the Soviet Union. 

At the beginning of the 1980s he established 
his own businesses in South East Wales - Penn 
Pharmaceuticals and Landsdales Pharmacies. 

Roger was Chair of the Broadcasting Council for 
Wales between 1996 and 2002 and represented 
Wales as the BBC's National Governor. He was 
also Chair of Children in Need. He was Chair of 
the Welsh Development Agency between 2001 and 
2006. 

Roger is currently Chair of the National Trust in 
Wales, President of the YMCA in Wales and chairs 
numerous Welsh charities connected to health, 
social disadvantage and heritage. He chairs 
the Council and is Pro Chancellor of Swansea 
University and is currently Chair of the Christ 
College Foundation in Brecon. 

Roger lives with his wife Ann in a historic house 
called Battle House in Battle on the outskirts of 
Brecon. In his spare time, Sir Roger likes hunting 
with his two labradors, Seren and Swffi. He 
represents Wales on BASC, the British Association 
for Shooting and Conservation. His delight for 
salmon fishing takes him around the world - but he 
has released every salmon caught during the past 
ten years. 

He is a father of two and is proud to be a 
grandfather to Tomos, who's four years old and 
one year old Aneira. They live in London and their 
nanny, who hails from Carmarthen, teaches Welsh 
to both children. 


"The Welsh language is very important to me. I 
quote Kenneth Hale, a world famous linguist and 
a hugely respected member of MIT in the United 
States. "To lose a language like Welsh would be 
the cultural equivalent of dropping a bomb on the 
Louvre" 










66 / 


ADRODDIAD BLYNYODOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


WINSTON RODDICK CB QC 

01.09.2004 - 31.08.2012 

Mae Winston yn fargyfreithiwr ac fe gafodd ei 
benodi'n Gwnsler y Frenhines yn 1986. 

Winston oedd Arweinydd Cyichdaith Cymru a 
Chaer tan 2011. Cafodd ei benodi yn Gwnsler 
Cyffredinol, Cynuliiad Cenedlaethol Cymru yn 
1998 am gyfnod o bum mlynedd a chafodd ei 
anrhydeddu tel Cymrawd Urdd y Baddon (CB) 
ac tel aelod o'r Orsedd yn 2004. Mae'n Gymrawd 
ac Is-lywydd, Prifysgol Aberystwyth. Cyn cael ei 
benodi i'r Cynuliiad bu'n aelod o'r Comisiwn Teledu 
Annibynnol (ITC) am gyfnod. 

Mae gan Winston brofiad helaeth ym myd y 
gyfraith. Mae ganddo ddiddordeb mawr yn 
natblygiad y Gymraeg o fewn ein llysoedd yng 
Nghymru. 

Mae Winston yn dod yn wreiddiol o Gaernarfon, 
ac er ei tod ef a Cennin, ei wraig, wedi byw 
yng Nghaerdydd ers blynyddoedd, does dim 
amheuaeth fod ei galon yn dal yn nhre'r Cofis. 

Mae Winston yn gyn-ddisgybl Ysgol Syr Huw Owen. 
Mae cysylltiadau Winston gyda Chaernarfon dal 
yn gryf. Mae'n Noddwr Clwb Rygbi Caernarfon, 
Is-lywydd Cor Meibion Caernarfon, yn aelod oes 
clwb cefnogwyr tTm pel droed Caernarfon ac yn 
Gofiadur Anrhydeddus Caernarfon. 

Pan mae'n cael cyfle, mae'n hoff iawn o dreulio 
amser yng Nghaernarfon. Does dim yn well gan 
Winston na threulio diwrnod yn pysgota mewn 
cwch ar Lyn Nantlle. 

Mae gan Winston a Cennin ddau o blant, Helen 
a Daniel. Mae Helen yn fargyfreithwraig yng 
Nghaerdydd ac mae Daniel yn ganwr proffesiynol 
sydd yn astudio yn yr Academi Frenhinol. 


"Mae helpu i wneud y Gymraeg yn iaith fyw a 
pherthnasol wedi bod yn bwysig iawn imi erioed. 
Yn rhan o hynny, rydw i'n credu'n gryf fod yn rhaid 
cael sianel deledu Gymraeg sy'n adlewyrchu'r 
Gymru gyfoes ac fel aelod o'r Awdurdod rydw i'n 
gobeithio y galla i gyfrannu at Iwyddiant S4C yn 
ystod y cyfnod sy'n ein hwynebu ni." 



Winston is a practicing barrister and was appointed 
Queen's Counsel in 1986. 

Winston was leader of the Wales and Chester 
Circuit until 2011. He was appointed Counsel 
General to the National Assembly for Wales in 
1998 for a period of five years and was honoured 
as a Companion of the order of the Bath (CB) 
and ordained as a member of the Gorsedd of the 
National Eisteddfod in 2004. He is a Fellow and 
Vice-president of Aberystwyth University. He was a 
member of the Independent Television Commission 
for a period prior to his appointment to the National 
Assembly. 

Winston is very experienced in the legal world. He 
has great interest in the development of the use of 
the Welsh language in our courts in Wales. 

Winston was born in Caernarfon and although he 
and his wife Cennin have lived in Cardiff for many 
years, Caernarfon is still very close to his heart. 

Winston went to Ysgol Syr Huw Owen in Caernarfon 
and his connection with the town is still strong. 

He's the Patron of Caernarfon Rugby Club, Vice 
President of Cor Meibion Caernarfon, a lifetime 
member of Caernarfon's supporters football club 
and Honorary Recorder of Caernarfon. 

When time permits, Winston enjoys going to 
Caernarfon - there's nothing he enjoys better than 
fishing on Llyn Nantlle. 

Winston and Cenin have a daughter, Helen and 
a son, Daniel. Helen is a barrister in Cardiff and 
Daniel is a professional singer studying at the 
Royal Academy. 


"Helping to make Welsh a living and relevant 
language has always been important to me. As 
part of this, I strongly believe that we should have 
a Welsh language television channel reflecting 
contemporary Wales. As a member of the Authority 
I hope that I can contribute towards the success of 
S4C in the forthcoming period." 


■ 



i 




67 / 


RHEON TOMOS 
20.11.2006 -19.11.14 

Dyn o Lanrug yng Ngwynedd ydi Rheon Tomos. 

Fe aeth i Brifysgol Bangor cyn symud i Gaerdydd i 
hyfforddi fel cyfrifydd. Er iddo dreulio cyfnod o saith 
mlynedd yng Nghaerfyrddin mae wedi byw yng 
Nghaerdydd ers blynyddoedd bellach. 

Y byd cyfrifeg a rheoli arian ydi arbenigedd Rheon 
ac mae ganddo gymwysterau CPFA. 

Mae ganddo brofiad ariannol yn y sector 
gyhoeddus a phreifat ac mae ganddo flynyddoedd 
lower o brofiad o weithio gyda gwahanol fyrddau 
a phwyllgorau archwilio. Mae hynny'n cynnwys 
cyfnod pan fu'n gweithio fel Cyfarwyddwr i gwmni 
Deloitte & Touche LLP. 

Fe sefydlodd ei fusnes ymgynghori ei hun yn 2005 
i gynnig gwasanaeth yn ymwneud a rheolaeth 
ariannol, datblygiadau ym maes effeithiolrwydd ac 
ymarfer da mewn trefniadau llywodraethu. Mae'n 
gyn-gadeirydd CIPFA yn ne Cymru ac yn aelod o 
gyngor rhanbarthol y sefydliad. Mae Rheon hefyd 
yn Drysorydd Urdd Gobaith Cymru ac mae'n falch 
iawn o Iwyddiant y mudiad. 

Mae Rheon a'i wraig, Einir, yn rhieni i Aled ac Iwan. 
Ymchwilydd a Golygydd Cynorthwyol ydi Aled sy'n 
gweithio i gwmni cynhyrchu rhaglenni teledu yng 
Nghaerdydd. Mae Iwan yn un o brif actorion y 
gyfres Misfits ar sianel E4 - cafodd Iwan hefyd y 
fraint o ennill un o wobrau Laurence Olivier yn 2010. 

Chwaraeon ydi un o brif ddiddordebau Rheon - yn 
arbennig, felly, pgl-droed. Fe fu'n chwarae i dim 
Llanrug United yn 61 yn y 70au yn ogystal a'r Cymric 
yng Nghaerdydd. 

Mae hefyd yn hoff iawn o wrando ar bob math o 
gerddoriaeth - o'r clasurol i roc trwm. 


"Dwi'n teimlo'n angerddol am S4C. Dwi wedi bod yn 
grediniol erioed bod angen sianel uniaith Gymraeg 
- mae'n holl bwysig i hyder Cymru, dyfodol Cymru a 
dyfodol yr iaith." 


Rheon Tomos was born in Llanrug, Gwynedd. He 
went to Bangor University before training as an 
accountant in Cardiff. He spent seven years in 
Carmarthen, before moving to Cardiff where he 
has lived for many years. 

Rheon's expertise is in accounting and Financial 
Management - he is CPFA qualified. 

He is experienced in financial matters in the public 
and private sectors and has spent many years 
working with various boards and audit committees, 
including a period as a Director for Deloitte & 
Touche LLP. 

He established his own consultancy business in 
2005, providing a service on financial management, 
efficiency agenda developments and governance 
assignments. He is former Chair of CIPFA in south 
Wales and a member of its regional council. Rheon 
is also Treasurer of Urdd Gobaith Cymru (Wales 
League of Youth) and is very proud of its success. 

Rheon and his wife, Einir, have two sons - Aled and 
Iwan. Aled works for a TV production company in 
Cardiff as a Researcher and Assistant Editor. Iwan 
is one of the leading actors on E4's Misfits. Iwan 
had the privilege of winning a Laurence Olivier 
award in 2010. 

Rheon is an avid sports supporter - particularly 
football. In the 1970s he played for Llanrug United 
and Cardiff's Cymric team. 

He also enjoys listening to all kinds of music - from 
classical to heavy rock. 


"I feel passionate about S4C. I've always believed 
that there's a need for a Welsh language TV 
channel - it's vitally important for the confidence 
of Wales, the future of Wales and the future of the 
language." 
















68/ 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


TIM S4C 

RHEOLI MANAGEMENT 

S4C TEAM 


ARWEL ELLIS OWEN- 

PRIF WEITHREDWR 

Cafodd Arwel ei benodi'n Brif Weithredwr dros 
dro a rhan amser S4C ym mis Gorffennaf 2010. 
Mae'n treuiio tridiau'r wythnos yn gweithio i S4C a 
deuddydd arall fel Cadeirydd Cyngor Gofal Cymru. 
Dechreuodd Arwel ei yrfa yn y byd darlledu pan 
oedd yn 25 oed fel cyflwynydd y rhaglen deledu 
nosweithiol, Heddiw, ar BBC Cymru. Fe ddaeth 
yn un o uwch swyddogion y BBC gan ddod yn 
Bennaeth Rhaglenni'r Gorfforaeth yng Ngogledd 
Iwerddon. 

Ar 61 gadael y BBC, fe deithiodd Arwel i bedwar 
ban y byd yn hyfforddi newyddiadurwyr, o Cape 
Town i Foscow ac o Ddulyn i Dubai. Sefydlodd 
gwmni cyfathrebu aml-gyfryngol Cambrensis 
yn 1990. Hefyd yn 1990 derbyniodd Arwel 
Gymrodoriaeth Ymchwil y Guardian yng Ngholeg 
Nuffield, Rhydychen. Cyn hynny derbyniodd 
Gymrodoriaeth Teithio Winston Churchill mewn 
darlledu amlieithog. Mae hefyd yn Gymrawd 
Prifysgol Aberystwyth. 


ARWEL ELLIS OWEN- 

CHIEF EXECUTIVE 

Arwel was appointed interim Chief Executive in 
July 2010. He spends three days a week working 
for S4C and two days as Chair of the Care Council 
for Wales. Arwel's television career began as a 25 
year old television presenter on BBC Cymru/Wales' 
Heddiw programme. Be became one of the BBC's 
senior managers and was appointed BBC's Head 
of Programmes in Northern Ireland. 

After leaving the BBC, Arwel travelled around 
the world training journalists - from Cape Town 
to Moscow and from Dublin to Dubai. In 1990 he 
established a multi-media company, Cambrensis. 
Also in 1990 Arwel was awarded the Guardian 
Research Fellowship at Nuffield College, Oxford, 
having earlier been awarded a Winston Churchill 
Travelling Fellowship in multilingual broadcasting. 
He is also a Fellow of Aberystwyth University. 




Garffild, Meirion, Kathryn, Arwel, Geraint, Elin, Arshad, Clive, Delyth 


69 / 


GARFFILD LLOYD LEWIS- 
CYFARWYDDWR CYFATHREBU 

Mae Garffild wedi treulio'r rhan fwyaf o'i yrfa 
yn gweithio yn y byd darlledu. Fe dreuliodd 25 
mlynedd yn gweithio i Adran Newyddion BBC 
Cymru. Cafodd brofiad helaeth yn gweithio fel 
cynhyrchydd a rheolwr a bu hefyd yn gyfrifol am 
nifer o brosiectau hyfforddi. Sefydlodd ei gwmni 
ei hun, Trawsgyfrwng Cyf., cyn ymuno ag S4C fel 
Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn 2009. 


GARFFILD LLOYD LEWIS= 

DIRECTOR OF COMMUNICATIONS 

Garffild has spent most of his career in 
broadcasting. He worked for BBC Wales' News 
Department for 25 years. He gained valuable 
experience as a producer and manager and 
was responsible for various training projects. 

He established his own company Trawsgyfrwng 
Cyf. before being appointed Director of 
Communications at S4C in 2009. 


Garffild sy'n gyfrifol am strategaeth gyfathrebu 
S4C. Mae hefyd yn arwain tTm sy'n gyfrifol 
am berthynas S4C gyda'i chynulleidfa a 
rhanddeiliaid eraill drwy'r wasg, marchnata, y we a 
gweithgareddau cyfathrebu mewnol. 

DELYTH WYNNE GRIFFITHS— 

CYFARWYDDWR MATERION BUSNES 

Treuliodd Delyth 17 mlynedd yn gweithio yn yr uned 
oedd yn gyfrifol am reoli costau rhaglenni, cyn cael 
ei phenodi'n Rheolwr Cyffredinol S4C yn 2005. Fe 
ddaeth yn Gyfarwyddwr Materion Busnes yn 2007. 




Mae ei chyfrifoldebau'n cynnwys goruchwylio'r 
berthynas fusnes rhwng S4C a'r sector gynhyrchu 
annibynnol. Mae Delyth hefyd yn cynrychioli S4C 
ar faterion yn ymwneud a hyfforddi yn y sector 
gynhyrchu ac am fframwaith hyfforddi staff S4C 
ei hunan. Mae'n ddirprwy gadeirydd Panel 
Cenedlaethol Skillset Cymru, yn aelod o Gyngor 
Sgiliau Teledu'r Deyrnas Unedig ac yn aelod o 
Grwp Cynghori 'Common Purpose'. 

ARSHAD RASUL- 

CYFARWYDDWR DARLLEDU A DOSBARTHU 

Fe raddiodd Arshad mewn Peiranneg Electronig 
yn Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol 
Manceinion (UMIST). Mae ganddo dros 30 mlynedd 
o brofiad yn gweithio yn y maes Technoleg a 
Pheirianneg yn y byd darlledu. Dechreuodd ei yrfa 
gyda'r Awdurdod Darlledu Annibynnol (IBA) cyn 
ymuno a Yorkshire Television ac, yn ddiweddarach, 
Oman TV yn y Dwyrain Canol. Fe ymunodd Arshad 
a TV AM cyn cael ei benodi'n Rheolwr Prosiectau 
Peirianyddol gyda Channel 4. Roedd yn Rheolwr 
Cyffredinol Systemau Darlledu Panasonic 
Broadcast Ewrop cyn ymuno ag S4C yn 1999. 

Mae'n Beiriannydd Siartredig ac yn gymrawd o'r 
Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (I.E.T.) 

Mae Arshad yn gyfrifol am Beirianneg, 
Gwasanaethau Darlledu a Chyflwyno, 
gwasanaethau Adeiladu a Gweinyddu yn ogystal 
a'r adrannau Technoleg Gwybodaeth. Mae 
ei gyfrifoldebau hefyd yn cynnwys iechyd a 
diogelwch a datblygu strategaeth dechnegol S4C. 


Garffild's main responsibility is S4C's 
communications strategy. He also leads a team 
responsible for the Channel's relationship with its 
audience and other stakeholders through press, 
marketing, web and internal communications 
activities. 

DELYTH WYNNE GRIFFITHS— 

DIRECTOR OF BUSINESS AFFAIRS 

Delyth spent 17 years in the unit responsible for 
programme cost management, before being 
appointed General Manager at S4C in 2005. She 
became Director of Business Affairs in 2007. 

Her responsibilities include overseeing the business 
relationship between S4C and the independent 
production sector. Delyth also represents S4C on 
matters concerning training within the industry and 
for S4C's own staff training framework. She is Vice 
Chair of Skillset Cymru's National Board, a member 
of the UK TV Skills Council and a member of the 
Common Purpose Advisory Group. 

ARSHAD RASUL- 

DIRECTOR OF BROADCAST AND DISTRIBUTION 

Arshad graduated from UMIST with a degree in 
Electronic Engineering and now has over 30 years 
experience working in Broadcast Engineering 
Technology. He began his career with the 
Independent Broadcasting Authority (IBA) before 
joining Yorkshire Television and later Oman TV 
in the Middle East. Arshad joined TV AM before 
being appointed Engineering Projects Manager 
at Channel 4, then becoming General Manager 
of Broadcast Systems at Panasonic Broadcast 
Europe before joining S4C in 1999. He is a 
Chartered Engineer and a fellow of the I.E.T. 

Arshad's responsibilities in S4C include Engineering, 
Transmission, Presentation, Administration and 
Building services, and IT departments. He is also 
responsible for Health and Safety and developing 
the future technical strategy of S4C. 

























70 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


KATHRYN MORRIS- 

CYFARWYDDWR CYLLID AC ADNODDAU DYNOL 

Fe raddiodd Kathryn mewn Economeg a Chyfrifeg 
ym Mhrifysgol Caerdydd cyn dod yn gyfrifydd 
siartredig. 

Fe ymunodd ag S4C yn 1984 a chafodd ei phenodi'n 
Gyfarwyddwr Cyllid yn 1991. Wyth mlynedd wedyn, 
fe gafodd Kathryn ei phenodi'n Gyfarwyddwr 
Adnoddau DynolS4C. 

Mae ei dyietswyddau'n cynnwys gofalu am holt 
agweddau Cyllid Corfforaethol a swyddogaethau 
Adnoddau Dynol y Sianel. Mae Kathryn hefyd yn 
Gyfarwyddwr ar is-gwmnVau masnachoi S4C. 

ELIN MORRIS— 

CYFARWYDDWR POLISI CORFFORAETHOL A 

MASNACHOL 

Ar 61 graddio yn y Gyfraith o Goleg St Anne, 
Rhydychen fe ddatbiygodd gyrfa Elin fel 
cyfreithiwr. Fe fu'n bartner yn Adran Gorfforaethoi 
Geidards (Cyfreithwyr) am 11 mlynedd. 

Cafodd ei phenodi'n Gyfarwyddwr Polisi 
Corfforaethol a Masnachoi S4C yn 2009. Fel rhan 
o'r swydd, mae Elin yn delio gyda materion polisi 
a strategol, materion cyfreithiol a rheoleiddio, 
partneriaethau yn ogystal a mentrau newydd a 
materion masnachoi ar gyfer is-gwmnTau'r Sianel. 

MEIRION DAVIES— 

PENNAETH CYNNWYS 

Ar 61 graddio o'r Adran Ddrama ym Mhrifysgol 
Cymru Aberystwyth bu Meirion yn gweithio fel 
actor ac awdur yn y theatr ac ar deledu. Ymunodd 
ag S4C yn 1992 a threuliodd ddeng mlynedd yn 
Gomisiynydd Rhaglenni Plant a phobol ifanc, cyn 
symud i fod yn Bennaeth Datblygu Talent ac yna'n 
Gomisiynydd Adloniant Ysgafn a Digwyddiadau. 

Ar hyn o bryd mae Meirion yn Bennaeth Cynnwys 
S4C gan weithio'n agos gyda'r tTm comisiynu. Mae 
ganddo gyfrifoldeb penodol dros ddatblygu a 
goruchwylio Ffuglen i'r sianel. Bu'n gweithredu fel 
cyfarwyddwr comisiynu am gyfnod o bedwar mis. 


KATHRYN MORRIS- 

DIRECTOR OF FINANCE AND HUMAN RESOURCES 

Kathryn graduated from Cardiff University with a 
degree in Economics and Accountancy before 
qualifying as a chartered accountant. 

She joined S4C in 1984 and was appointed 
Finance Director in 1991. Eight years later she was 
appointed Director of Human Resources. 

Her duties include all aspects of Corporate Finance 
and Human Resources matters at S4C. Kathryn is 
also a Director of S4C's commercial subsidiaries. 

ELIN MORRIS- 

DIRECTOR OF CORPORATE AND COMMERCIAL 

POLICY 

After graduating from St. Anne's College, Oxford 
with a degree in Law, Elin developed a career 
as a solicitor. She was a partner in the Corporate 
Department of Geidards Law Firm for 11 years. 

She was appointed S4C's Director of Corporate 
and Commercial Policy in 2009. As part of her role, 
Elin deals with policy and strategic issues, legal 
and regulatory matters as well as partnership, 
new initiatives and commercial matters for S4C's 
subsidiaries. 

MEIRION DAVIES- 

HEAD OF CONTENT 

After graduating from the University of Wales, 
Aberystwyth with a degree in drama, Meirion 
worked as a theatre and television actor 
and scriptwriter. He joined S4C in 1992 as the 
Commissioning Editor for Children and Young 
People's Programmes. After ten years, Meirion 
was appointed the Channel's Head of Talent 
Development before becoming the Commissioning 
Editor for Light Entertainment and Events. 

Meirion is now S4C's Head of Content working 
closely with the commissioning team. He has a 
direct responsibility for developing and overseeing 
the Channel's Fiction output. Meirion also took 
on the role of Director of Commissioning for four 
months. 


71 / 


GERAINT ROWLANDS- 
GOLYGYDD CYNNWYS CHWARAEON 

Fe ymunodd Geraint a'r BBC yn 1987 fel 
Ymchwilydd. Ar 61 datblygu ei yrfa fel Cyfarwyddwr 
a Chynhyrchydd chwaraeon a digwyddiadau fe 
ymunodd a chwmni annibynnol Alfresco lie bu'n 
cynhyrchu a chyfarwyddo rhaglenni chwaraeon, 
dogfen ac adloniant. 

Bu'n allweddol wrth ffurfio'r cwmni cynhyrchu 
cyntaf yng Nghymru oedd yn arbenigo ym maes 
chwaraeon sef Cwmni 10 oedd yn gyfrifol am 
gynyrchiadau rygbi S4C ddiwedd y 90au. 

Fe ail ymunodd Geraint a'r BBC yn 2001 fel Uwch 
Swyddog yn yr Adran Chwaraeon. 

Ymunodd ag S4C fel Golygydd Cynnwys 
Chwaraeon yn 2006. Ar ddiwedd 2010 bu’n 
gweithredu fel Cyfarwyddwr Comisiynu dros dro. 

CLIVE JONES CBE- 
AELOD ANWEITHREJDOL 

Cafodd Clive ei benodi’n aelod anweithredol o 
Fwrdd Cyfarwyddwyr S4C yn 2007. 

Yn ystod ei yrfa, mae Clive wedi bod yn Brif 
Weithredwr Newyddion a Rhanbarthau ITV, 
yn Rheolwr Gyfarwyddwr ar ITV Network, 

Prif Weithredwr ar Deledu Carlton, Rheolwr 
Gyfarwyddwr ar Central Television ac yn Rheolwr 
Gyfarwyddwr ar London News Network. 

Fe fu Clive hefyd yn Gadeirydd ar gwmni teledu 
rhyngweithiol Netplay, cwmni marchnata a 
digwyddiadau Energetic Communications yn 
Efrog Newydd a Chronfa Eiddo Deallusol Cymru. 

Fe fu hefyd yn Gadeirydd y sianel deledu amser 
brecwast, GMTV. Mae'n gadeirydd ac yn aelod 
o sawl sefydliad dylanwadol arall yn y Deyrnas 
Unedig. 


GER AINT ROWLAND S- 
CONTENT EDITOR, SPORT 

Geraint began his broadcasting career as a 
Researcher with the BBC in 1987. As his career 
as a Director and Producer working on sports 
programmes and events developed, Geraint 
joined the independent production company, 
Alfresco, where he produced and directed sport, 
documentary and entertainment programmes. 

He played a key role in establishing the first 
production company in Wales specialising in Sport. 
Cwmni 10 produced S4C's rugby output at the end 
of the 90s. 

In 2001 Geraint returned to a senior role in the 
BBC's Sports Department. He was appointed S4C's 
Content Editor, Sport in 2006. At the end of 2010, 
Geraint became the Channel's interim Director of 
Commissioning. 

CLIVE JONES CBE— 

NON-EXECUTIVE MEMBER 

Clive was appointed as a non-executive member 
of S4C's Board of Directors in 2007. 

During his career, Clive has been Chief Executive 
of ITV News and Regions, Managing Director of the 
ITV Network, Chief Executive of Carlton Television, 
Managing Director of Central Television and 
Managing Director of London News Network. 

Clive is a former Chair of Netplay, the interactive 
television company, Energetic Communications, a 
New York marketing and events company and the 
Wales IP Fund. He was also Chair of the breakfast 
TV channel GMTV. In the past, he has been a 
member and Chair of a number of other influential 
establishments within the UK. 


























72 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


TARGEDAU S4C 
AR GYFER 2010 

Mae angen i S4C gyrraedd targedau penodol 
bob blwyddyn. Mae rhai o'r targedau yma yn cael 
eu gosod gan OFCOM. S4C sy'n penderfynu ar 
dargedau eraill 

Dyma rai o'r targedau sy'n ymwneud a rhaglenni 
oedd angen eu cyrraedd yn ystod 2010. 

TARGED: 

Gweithredu yn unol a Datganiad Polisi Rhaglenni 
S4C 2010 a neilltuo o leiaf £78 miliwn i gyllideb 
comisiynu. Cydymfturfio gyda thargedau'r Ddeddt 
Gyfathrebiadau ac Ofcom. 

CANLYNIAD: 

Wedi gweithredu o fewn yr amcanion. 


S4C TARGETS 
FOR 2010 

S4C is given specific targets every year. Some of 
these targets are set by Ofcom. Other targets are 
set by S4C itself. 

These are some of the programme targets in 2010. 

TARGET: 

To operate in accordance with S4C's Programme 
Policy Declaration 2010 and at least £78 million 
earmarked for the commissioning budget. 

RESULT: 

Achieved within the objectives. 


73 / 


200 awr y flwyddyn o Raglenni Newyddion (holl oriau) 
200 hours a year of News Programmes (all hours) 



Targed - 200 awr 
Target - 200 hours 



Canlyniad - 271 awr 28 munud 
Results - 271 hours 28 minutes 


140 awr y flwyddyn o Raglenni Plant gwreiddiol 
140 hours a year of Childrens Programmes 



Targed -140 awr 
Target -140 hours 



Canlyniad - 299 awr 13 munud 
Results - 299 hours 13 minutes 












74 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


60 awr y flwyddyn o Raglenni Materion Cyfoes (holl oriau) 
60 hours a year of Current Affairs Programmes (ail hours) 



Targed - 60 awr 
Target - 60 hours 



Canlyniad - 91 awr 10 munud 
Results - 91 hours 10 minutes 


30 awr y flwyddyn o Raglenni Materion Cyfoes (oriau brig) 
30 hours a year of Current Affairs Programmes (peak hours) 


90 


67.5 


45 


22.5 


0 



Targed - 30 awr 
Target - 30 hours 



Canlyniad - 85 awr 20 munud 
Results - 85 hours 20 minutes 


75 / 


150 awr y flwyddyn o Raglenni Newyddion (oriau brig) 
150 hours a year of News Programmes (peak hours) 



Targed -150 awr 
Target -150 hours 



Canlyniad -176 awr 
Results -176 hours 


TARGED: 

Un Rhaglen Newyddion ddyddiol yn ystod yr oriau 
brig. 

CANLYNIAD: 

Wedi ei gyflawni - yn unol a'r diffiniad a gafodd 
ei gytuno gydag Ofcom, heblaw am saith rhaglen 
oherwydd Digwyddiadau, Nadolig a.y.b. 


NODIADAU: 

Dyw'r oriau uchod ddim yn cynnwys 'Y Dydd o'r 
Cynulliad'. 

Yr oriau brig ydi rhwng 18/00 a 22/30 - sef y cyfnod 
sy wedi ei ddiffinio gan Ofcom. 

Mae Newyddion yn cynnwys Bwletin Tywydd. 

Mae 'Rhaglenni Gwreiddiol' yn cyfeirio at raglenni 
sy'n cael eu comisiynu gan neu sy'n cael eu 
cynhyrchu ar gyfer S4C ac yn waith Ewropeaidd 
(cyfarwyddyd TWF) - os ydyn nhw'n ddarllediadau 
gwreiddiol neu yn ail ddangosiadau. Mae'r 
cyfanswm yn cynnwys yr oriau sy'n cael eu 
cynhyrchu gan y BBC. 


TARGET: 

One daily news programme during peak hours. 

RESULT: 

Achieved in accordance with the definition 
agreed with Ofcom, with the exception of seven 
programmes due to events, Christmas, etc. 


NOTES: 

The hours above do not include 'Y Dydd o'r 
Cynulliad'. 

Peak Time is between 18/00 and 22/30 as defined 
by Ofcom 

News includes weather bulletins. 

'Original Programmes' refer to porgrammes 
commissioned by or produced for S4C and is 
European work (TWF directive) - whether they are 
original transmissions or repeats. The total includes 
programmes produced by the BBC. 
















76 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


HYFFORDDIANT 

AC 

AMRYWIAETH 


Yn ogystai a'r hyn oedd ar y sgrTn ar S4C, roedd 'na 
bwyslais yn 2010 i wneud yn siwr fod gan staff S4C 
a'r cwmn'fau cynhyrchu y sgiliau priodol er mwyn 
cwrdd a'u hanghenion hyfforddiant. 

0 ran hyfforddiant, mae S4C yn faich iawn o 
fod yn rhan annatod o bartneriaeth Fframwaith 
Hyfforddi Skillset Cymru. Yn 2010, fe gyfrannodd 
S4C £330,000 i'r Fframwaith, gyda'r arian yn mynd 
tuag at hyfforddi pobol yn y sector gynhyrchu yng 
Nghymru. 

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae cyfraniad 
ariannol S4C wedi cael ei ddefnyddio i sicrhau £1.3 
miliwn o fuddsoddiad ychwanegol gan Skillset, 
Liywodraeth Cynulliad Cymru a phartneriaid eraill 
yn y diwydiant, gan gynnwys cwmn'fau cynhyrchu 
annibynnol. Mae S4C yn faich iawn fod bron i 900 o 
weithwyr, pobol sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain a 
phobol sy'n dechrau yn y diwydiant, wedi elwa o'r 
buddsoddiad yma. 

Yn 2010 hefyd fe bartnerodd S4C gyda Skillset a'r 
sector gynhyrchu er mwyn sicrhau £2.7 miliwn o'r 
Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) i dalu am 
ddarpariaeth hyfforddi. 

Mae S4C yn rhan o gynllun (Memorandwm o 
Ddealltwriaeth) gydag Ofcom, Skillset, Pact, TAC a 
darlledwyr eraiil sy'n amlinellu fframwaith i fonitro 
gweithgarwch hyfforddi. Mae gwybodaeth yn 
cael ei chyflwyno i Ofcom bob blwyddyn drwy'r 
Rheoleiddiwr dros Ddarlledu, Cydraddoldeb a 
Hyfforddiant (BETR) 

Yn ogystai a hyn, mae sicrhau fod y staff yn cael 
hyfforddiant priodol yn bwysig iawn i'r Sianel. Mae 
hynny'n digwydd drwy seminarau, hyfforddiant 
mewnol yn ogystai a hyfforddiant allanol er mwyn 
sicrhau fod pawb yn cael hyfforddiant am y pris 
mwya cystadleuol. 

Mae S4C hefyd wedi bod yn cydweithio gyda 
Celfyddydau a Busnes Cymru am dros 10 mlynedd 
ac yn 2010 fe fu dau aelod o'r staff yn rhoi cyngor 
ac arweiniad i sefydliadau celfyddydol. 

Mae S4C wedi parhau a'r polisi sy'n gofyn i bob 
cwmni cynhyrchu gyflwyno cynllun hyfforddi. 

Mae S4C hefyd wedi ymrwymo i amrywiaeth, 
cyfle cyfartal a thriniaeth deg i'w staff, gwylwyr 
a'r cyhoedd yn gyffredinol. Mae'r ymrwymiad yn 
berthnasol i holl ystod busnes S4C tel cyflogwr, 
comisiynydd cynnwys a darparwr gwasanaethau 
i'w gynulieidfaoedd. 

Ym mis Chwefror 2010 fe gafodd Ymrwymiad i 
Amrywiaeth S4C ei gyhoeddi. Digwyddodd hyn ar 
61 proses o waith ymchwil ac adolygu tystiolaeth. 
Mae'r Ymrwymiad yn sicrhau fod Amrywiaeth 
yn cael sylw ar draws holl wasanaethau a 
gweithgareddau S4C. Mae'r addewid yn cynnwys 


cydweithio gyda rhan-ddeiliaid, y gwylwyr a'r 
sector gynhyrchu. Ym mis Awst fe fu cyfarfod gyda 
rhan-ddeiliaid yn yr Eisteddfod Genedlaethol er 
mwyn codi ymwybyddiaeth am waith S4C yn y 
maes yma. Roedd yn gyfle hefyd i gael ymateb 
a sylwadau uniongyrchol gan y grwpiau sy'n 
defnyddio gwasanaethau Gwylwyr a Mynediad 
S4C. 

Yn 2010 hefyd fe gafodd gwefan Amrywiaeth a 
gwefan Cymorth S4C eu lansio; Maen nhw'n cynnig 
cefnogaeth, yn rhannu manylion ac yn dangos 
enghreifftiau o weithgareddau S4C. 

Mae'r Sianel yn hybu diwylliant lie mae'r gweithwyr 
i gyd yn cael eu gwerthfawrogi ac yn ystod 2010 
fe gafodd y polis'fau yma naill ai eu cyflwyno, eu 
gweithredu neu eu diweddaru: 

• Polisi Parch yn y Gwaith 

• Polisi, Gweithdrefnau a Chanllawiau Gofal Llygaid 

• Polisi Gweithio'n Hyblyg 

• Polisi Darparu Geirda. 

Fel rhan o ddyletswyddau S4C fel corff cyhoeddus 
fe gafodd Cynllun Cydraddoldeb Anabledd S4C 
ar gyfer 2010 ei gyhoeddi ym mis Ionawr, gyda 
chynllun gweithredu manylach ym mis Ebrill. 

Mae S4C yn aelod o'r Cultural Diversity Network 
(y CDN) a'r Broadcasting and Creative Industries 
Disability Network (BCIDN). Mae gan y sefydliadau 
yma gynrychiolwyr ar draws y prif ddarlledwyr, 
cynhyrchwyr a rhan-ddeiliaid eraill yn y maes. 

Yn ystod y flwyddyn hefyd daeth cynrychiolwyr o 
Disability Wales a'r Bevan Foundation i gyfarfodydd 
y Grwp Gweithredu ac fe gydweithiodd S4C gyda 
Phrifysgol Morgannwg er mwyn cynnig secondiad i 
fyfyriwr anabl. 

Mae Amrywiaeth yn cael ei drafod fel rhan o'r holl 
gyfarfodydd comisiynu. Ar gais S4C, fe gafodd dau 
weithdy eu cynnal gan Capital Law yn cyflwyno 
ac esbonio Amrywiaeth i'r cwmn'fau cynhyrchu 
annibynnol. Roedd yr ymateb i'r ddau weithdy yng 
Nghaernarfon a Chaerdydd yn gadarnhaol iawn. 

Yn y maes cyfathrebu fe gafodd canllawiau 
hygyrchedd (accessibility) eu hychwanegu at 
ganllawiau brand S4C - roedd hynny er mwyn 
sicrhau fod pawb yn cael eu hystyried yn y 
deunydd hyrwyddo. Yn 2010 hefyd fe gafodd 
rhifynnau sain o SgrTn, cylchgrawn gwylwyr S4C, eu 
cyhoeddi ar CD ac ar y we ym misoedd Ebrill, Medi 
a Rhagfyr. 


77 / 


TRAINING 

AND 

DIVERSITY 


As well as what's seen on the screen, there was 
emphasis on meeting the training needs of S4C 
staff and production companies in 2010. 

S4C is a core partner in the Skillset Cymru Training 
Framework. In 2010, S4C contributed £330,000 to the 
Framework to provide training for the production 
sector in Wales. 

In the last two years, S4C's contribution has been 
used to leverage an additional £1.3m from Skillset, 
the Welsh Assembly Government and other 
industry partners including the Welsh independent 
production companies. S4C is proud that 900 
employees, freelancers and new entrants have 
benefited from the investment. 

In 2010 S4C, in partnership with Skillset and 
the production sector, secured £2.7m from the 
European Social Funds (ESF) to fund training 
provision. 

S4C is party to the memorandum of understanding 
with Ofcom, Skillset, Pact, TAC and other 
broadcasters outlining a co-regulatory framework 
for monitoring training activity. Data is submitted on 
an annual basis to the Broadcasting Training and 
Skills regulator (BETR). 

S4C believes strongly that it's important for the staff 
to be given appropriate training. This is achieved 
through seminars as well as internal and external 
training courses, making sure that everyone is 
provided with training which is cost effective. 

S4C has been engaged with the charity Arts and 
Business for over ten years. In 2010, two members 
of staff gave advice and guidance to arts 
organisations. 

S4C has continued with its policy of asking all 
production companies to provide a training plan. 

S4C is committed to Diversity, equal opportunities 
and fair treatment of its staff, viewers and the 
public in general. The commitment applies to 
the whole range of S4C's business as employer, 
commissioner of content and provider of services to 
its viewers. 

In February 2010, S4C announced its Commitment 
to Diversity plan. This followed months of research 
and reviewing evidence. The Commitment ensures 
that Diversity is applied across the whole range of 
S4C's activities. This includes a promise to work with 
stakeholders, viewers and the production sector. 

In August a meeting was held with stakeholders on 
the National Eisteddfod site in Ebbw Vale to raise 
the profile of S4C's commitment to diversity. This 
was an opportunity to hear the views of groups 
who make use of S4C's Viewers and Accessibility 
services. 


S4C's Diversity and Support pages were also 
launched on the Channel's website. They provide 
support, share details and showcase examples of 
S4C's activities. 

The Channel promotes an environment where all 
workers are appreciated and in 2010 the following 
policies were either implemented, introduced or 
updated by S4C: 

• Respect at Work Policy 

• Eye Care Policy, Procedure and Guidelines 

• Flexible Working Policy 

• Provision of References Policy 

In January, S4C's Disability Equality Scheme for 2010 
was unveiled as part of S4C's public body duties. A 
more detailed implementation plan was launched 
in April. 

S4C is a member of the Cultural Diversity Network 
(CDN) and the Broadcasting and Creative 
Industries Disability Network (BCIDN). A wide 
range of broadcasters, producers and other 
stakeholders involved in the broadcasting 
industry are represented within these 
establishments. Representatives from Disability 
Wales and the Bevan Foundation attended the 
Diversity Implementation Group's meetings. S4C 
collaborated with the University of Glamorgan to 
offer a secondment to a disabled student. 

Diversity is discussed throughout the commissioning 
process. On S4C's request, Capital Law ran two 
workshops for production companies to raise the 
profile of Diversity. The response to both workshops 
was very positive. 

Accessibility guidelines were added to S4C's Brand 
guidelines to ensure that the needs of all is taken 
into consideration in promotion material. Audio 
versions of S4C's magazine, SgrTn, were produced 
on CD and on the Channel's website in April, 
September and December. 




ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


CYDYMFFURFIAETH 

CYDYMFFURFIAETH RHAGLENNI 

Mae Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn rhoi dyletswydd 
statudol ar Awdurdod S4C i sicrhau bod ei 
gwasanaethau teledu cyhoeddus yn cydymffurfio 
a darpariaethau'r Ddeddf a gofynion rheoleiddio 
eraill. Mae'r rhain yn cynnwys darpariaethau yn 
Neddf Darliedu 1990 a Chod Darlledu Ofcom. 

Mae gan yr Awdurdod rai dyietswyddau 
cydymffurfiaeth ei hun, ac mewn rhai meysydd 
mae'n atebol i Ofcom, y rheoieiddiwr ar gyfer 
darlledu, am gydymffurfiaeth gwasanaethau S4C 
gyda chodau Ofcom. Mae'r Awdurdod hefyd yn 
gyfrifol am gymeradwyo'r systemau ar gyfer delio 
gyda chwynion am raglenni a gwasanaethau'r 
Sianel. 

Mae modd cyfeirio cwynion am gydymffurfiaeth 
rhaglenni sy'n ymwneud a gwasanaethau S4C naill 
ai at S4C neu at Ofcom Mae gwybodaeth am bolisi 
cwynion S4C i'w gael ar wefan S4C. 

Mae gan S4C weithdrefnau mewnol i sicrhau fod 
ei gwasanaethau cyhoeddus yn cydymffurfio 
a'rcodau a'r canllawiau perthnasol. Mae rolau'r 
swyddogion a'r Awdurdod yn cael eu rhannu 
rhwng cydymffurfiaeth cyn ac ar 61 darlledu ac yn 
ystod y flwyddyn roedd yr Awdurdod yn gweithredu 
system fonitro ol-ddarlledu. 

Mae gan Awdurdod S4C ganllawiau ar gyfer y 
defnydd o'r iaith Gymraeg mewn rhaglenni. Yn 
ystod y flwyddyn comisiynodd yr Awdurdod Dr 
Cen Williams i ymchwilio i faterion yn ymwneud 
a'r iaith ar raglenni S4C. Yn sgil ei adroddiad, fe 
benderfynodd yr Awdurdod adolygu'r canllawiau 
iaith rhaglenni. Mae'r gwaith hwn yn parhau. 

DYFARNIADAU OFCOM 

Ers cyhoeddi'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2009, 
mae Ofcom wedi dyfarnu ar un rhaglen a gafodd ei 
darlledu yn ystod 2009. Mae crynodeb o'r gwyn ym 
Mwletin Darlledu Ofcom rhif 178 a gyhoeddwyd ym 
mis Mawrth 2011. 

DYFARNIADAU AWDURDOD S4C 2010 

Yn ystod y flwyddyn ni chafodd unrhyw gwynion yn 
ymwneud a rhaglenni a gafodd eu darlledu ystod 
2010, ac a ddeliwyd gan S4C yn 61 y Weithdrefn 
Ymdrin a Chwynion, eu cyfeirio at Awdurdod S4C i'w 
dyfarnu. 


79/ 


COMPLIANCE 

PROGRAMME COMPLIANCE 

The Communications Act 2003 places a statutory 
duty on the S4C Authority to ensure that its public 
television services conform to and comply with 
the provisions of the Act and other regulatory 
requirements. These include provisions contained 
within the Broadcasting Act 1990 and the Ofcom 
Broadcasting Code. 

The Authority itself has certain compliance 
functions, and is accountable to Ofcom for certain 
matters, for the compliance of S4C's services with 
Ofcom's codes. The Authority is also responsible for 
approving the systems for dealing with complaints 
relating to the Channel's programmes and services. 

Programme compliance complaints in relation to 
S4C's services may be referred to either S4C or to 
Ofcom. 

Information regarding S4C's complaint procedure is 
available on S4C's website. 

S4C has procedures in place to ensure that its 
public services comply with the codes and relevant 
guidelines. The roles of officers and the Authority 
are divided between pre-broadcast and post¬ 
broadcast programmes. During the year the 
Authority operated a post-broadcast monitoring 
system. 

In addition, the S4C Authority has adopted 
guidelines in relation to the use of the Welsh 
language within programmes. During the year, 

S4C commissioned Dr Cen Williams to undertake a 
review of matters concerning the language of S4C's 
programmes. Following his report, the Authority 
decided to revise the programme Welsh Language 
Guidelines. This work is on-going. 

OFCOM ADJUDICATION 

Since the publication of the Annual Report for 2009, 
Ofcom has adjudicated upon a complaint relating 
to one programme broadcast during 2009. A 
summary of the complaint can be found in Ofcom's 
Broadcast Bulletin number 178 published in March 
2011 . 

S4C AUTHORITY ADJUDICATIONS 2010 

During the year, no complaints relating to 
programmes broadcast during 2009 and dealt with 
by S4C under the Complaints Flandling procedure 
were referred to the S4C Authority for adjudication. 










80 / 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


YSGOLORIAETHAU 
A NAWDD 

Roedd S4C yn falch o gynnig nifer o ysgoioriaethau 
yn 2010. 

Elliw Mair Hughes gafodd Ysgoloriaeth T Glynne 
Davies. Roedd Elliw am ddefnyddio'r arian i'w helpu 
hi i dalu am gwrs MA yn y Ganolfan Astudiaethau 
Newyddiadurol ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Cafodd yr Ysgoloriaeth Ysgol Genedlaethol Ffilm 
a Theledu (NFTS) ei rhannu rhwng Christian 
Richardson a Jonathan Hill. 

Ting Wang a Viktorias Gerasimov enillodd 
Ysgoloriaeth Syr Geraint Evans. Mae S4C wedi 
bod yn cydweithio gyda Choleg Cerdd a Drama 
Brenhinol Cymru ers rhai blynyddoedd i gynnig yr 
ysgoloriaeth yma. 

Yn ystod blwyddyn Cwpan Ryder yng Nghymru, 

Gemma Bradbury a Rhys Pugh gafodd yr 
Ysgoloriaeth Golff. Oherwydd yr Ysgoloriaeth 
roedd Gemma a Rhys yn gallu cael hyfforddiant 
gan bobol broffesiynol sy'n amlwg yn y byd golff a 
chael arian tuag at hyfforddiant, offer a chostau 
cystadlu. 

NAWDD 

Mae S4C yn falch o allu cynnig nawdd i amrywiaeth 
o sefydliadau a chreu gwahanol bartneriaethau. 

Mae cynnig nawdd yn gorfod cyd-fynd a 
blaenoriaethau craidd S4C. Yn ystod 2010 cafodd y 
canlynol nawdd gan S4C: 


• Cynhadledd Cyfrwng 

• Bardd Plant Cymru 

• Ryder Cup Wales 

• Digwyddiad yn Ysgol Newyddiadurol Caerdydd 

• Cafodd adeilad S4C ei ddefnyddio fel lleoliad 
ar gyfer digwyddiad o'r Fforwm Anabledd i 
Gyflogwyr 


81 / 


SCHOLARSHIPS 
AND SPONSORSHIP 

S4C is pleased to have rewarded a number of 
scholarships during 2010. 

Elliw Mair Hughes was rewarded S4C's T Glynne 
Davies scholarship. Elliw decided to use her 
scholarship to part-fund her MA Course at the 
Centre for Journalism Studies in Cardiff. 

Christian Richardson and Jonathan Hill shared 
the NFTS (National Film and Television School) 
scholarship. 

The Sir Geraint Evans Scholarship was awarded 
to Ting Wang and Viktorias Gerasimov. S4C has 
collaborated with the Royal Welsh College of Music 
and Drama for a number of years to provide this 
scholarship. 

During the Ryder Cup year in Wales, the Golf 
Scholarship was awarded to Gemma Bradbury and 
Rhys Pugh. As a result, Gemma and Rhys were 
able to receive master classes with leading golf 
professionals and funding for coaching, equipment 
and competition costs. 

SPONSORSHIP 

S4C is pleased to offer sponsorship to a variety 
of establishments and develop new partnerships. 

All decisions to offer sponsorships have to match 
S4C's core priorities. During 2010, S4C sponsored the 
following: 

• Cyfrwng Conference 

• Bardd Plant Cymru (Children's Poet Laureate) 

• Ryder Cup Wales 

• Event at Cardiff's School of Journalism 

• Employers' Forum on Disability used S4C's building 
as a location for an event. 






S4/C 


Datganiad Ariannol 

2010 

Statement of Accounts 

2010 

CYFLWYNIR DATGANIAD 

ARIANNOL S4C I’R SENEDD 

YN SGIL PARAGRAFF 13(2) I 

ATODLEN 6 DEDDF DART.T.EDI I 

1990 (C.42) 

THE STATEMENT OF ACCOUNTS FOR 
S4C IS PRESENTED TO PARLIAMENT 
PURSUANT TO PARAGRAPH 13(2) TO 
SCHEDULE 6 OF THE BROADCASTING 
ACT 1990 (C.42) 



86 / 


ADRODDIAD YR AWDURDOD AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
REPORT OFTHEAUTHORTTYFORTHE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


ADRODDIAD 
YR AWDURDOD 
AM Y FLWYDDYN 
A DERFYNODD 
31 RHAGFYR 
2010 


RHAGAIR 

Cyflwynir Datganiad Ariannol yr Awdurdod am y flwyddyn a derfynodd 31 Rhagfyr 2010 yn unol 
ag Atodlen 1 (1) (b) y Cyfarwyddyd Cyfrifon a ryddhawyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol i’r Awdurdod 
ym mis Mai 2007. 

PRIF WEITHGAREDDAU 

Mae S4C yn gweithredu o dan Adrannau 203 hyd 207 (cynwysiedig) ac Atodlen 12 Deddf 
Cyfathrebiadau 2003. Mae Adran 204 yn darparu bod yr Awdurdod yn gweithredu i ddarparu 
gwasanaethau rhaglenni teledu o safon uchel gyda’r bwriad iddynt fod ar gael yn gyfan gwbl neu 
yn bennaf i’r cyhoedd yng Nghymru. Wrth gyflawni’r gweithgaredd, rhaid i’r Awdurdod barhau i 
ddarlledu’r gwasanaeth digidol a adnabyddir fel S4C digidol ac y gall barhau i ddarparu’r gwasanaeth 
darlledu teledu analog a adnabyddir fel Sianel Pedwar Cymru neu S4C (sydd yn bennaf yn darlledu 
rhaglenni Cymraeg ar y Bedwaredd Sianel yng Nghymru ac sydd yn darlledu rhaglenni Saesneg 
Channel 4 [yn gyfamserol neu wedi eu hailamserlennu] pan nad ydyw yn darlledu yn Gymraeg). 

Yn ystod 2009, gosodwyd Gorchymyn gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon 0 dan adran 204 (8) Deddf Cyfathrebiadau 2003 i alluogi’r Awdurdod i roi’r gorau i 
ddarparu gwasanaeth analog S4C. Wedi i’r Ysgrifennydd Gwladol osod y Gorchymyn, daeth S4C 
digidol yn brif wasanaeth a daeth y gwasanaeth analog i ben ar 31 Mawrth 2010. Yn ystod y flwyddyn 
darparodd yr Awdurdod S4C2 hefyd, sydd yn wasanaeth digidol, trwy gwmni S4C, sef S4C2 Cyf, dan 
y darpariaethau trawsnewidiol sydd ym mharagraff 27 (3) Atodlen 18 Deddf Cyfathrebiadau 2003. 

STRWYTHUR GRWP 

Mae is-baragraffau (2) a (3) Paragraff 1 Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd gan 
Adran 206 (6) Deddf Cyfathrebiadau 2003) yn caniatau i’r Awdurdod, i’r graddau ei bod yn 
ymddangos iddynt yn atodol neu’n arweiniol i’w gweithgaredd i wneud hynny, gymryd rhan mewn 
gweithgareddau, yn cynnwys gweithgareddau masnachol, trwy gwmniau S4C gan ddefnyddio cyllid 
masnachol yn unig. Yn ogystal, mae’r darpariaethau trawsnewidiol ym mharagraff 27 Atodlen 18 
Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn caniatau i’r Awdurdod barhau i gymryd rhan mewn gweithgareddau, 
yn cynnwys gweithgareddau masnachol, yr oeddent yn eu gwneud yn syth cyn dechreuad Adran 
206, naill ai ei hunan neu trwy gwmni S4C. O fewn y Datganiad Ariannol cyfun hwn, cyfeirir at 
Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus fel S4C ac at gyfanswm y gwasanaeth cyhoeddus a gweithgareddau 
masnachol fel yr Awdurdod. Cyfeirir at yr asedau nad ydynt yng Nghronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 
fel y Gronfa Gyffredinol. 


87/ 


REPORT OF 
THE AUTHORITY 
FOR THE YEAR 
ENDED 
31 DECEMBER 
2010 


FOREWORD 

The Statement of Accounts of the Authority for the year ended 31 December 2010 is presented 
in accordance with Schedule i(i)(b) of the Accounts Direction issued by the Secretary of State 
to the Authority in May 2007. 

PRINCIPAL ACTIVITIES 

S4C operates under Sections 203 to 207 (inclusive) and Schedule 12 of the Communications 
Act 2003. Section 204 provides that the Authority shall have the function of providing television 
programme services of high quality with a view to their being available for reception wholly or 
mainly by members of the public in Wales. In carrying out that function, the Authority must 
continue to broadcast the service provided in digital form known as S4C digital and may provide 
the analogue television broadcast service known as Sianel Pedwar Cymru or S4C (which broadcasts 
mainly Welsh language programmes on the Fourth Channel in Wales and broadcasts Channel 4 
English language programmes [simultaneously or rescheduled] when not transmitting in Welsh). 
During 2009, the Secretary of State for Culture, Media and Sport laid an Order under section 204 
(8) of the Communications Act 2003 to enable the Authority to cease provision of the S4C analogue 
service. Following the laying of the Order by the Secretary of State, S4C digidol became the main 
service and the analogue service ceased on 31 March 2010. During the year the Authority also 
provided S4C2, which is a digital service, through an S4C company, S4C2 Cyf., under the transitional 
provisions contained in paragraph 27 (3) of Schedule 18 to the Communications Act 2003. 

GROUP STRUCTURE 

Sub-paragraphs (2) and (3) of Paragraph 1 of Schedule 6 to the Broadcasting Act 1990 (as amended 
by Section 206 (6) of the Communications Act 2003) entitles the Authority, to the extent that it 
appears to them incidental or conducive to the carrying out of their functions to do so, to carry out 
activities, including commercial activities, through S4C companies using commercial revenues 
only. Likewise, the transitional provisions contained in paragraph 27 of Schedule 18 to the 
Communications Act 2003 permit the Authority to continue carrying on any activities, including 
commercial activities, which were being carried on immediately before the commencement of 
Section 206, either itself or through an S4C company. Within this consolidated Statement of 
Accounts, the Public Service Fund is referred to as S4C and the total of both public service and 
commercial activities is referred to as the Authority. The assets of the Authority that are not 
comprised in the Public Service Fund are referred to as the General Fund. 










88 / 


ADRODDIAD YR AWDURDOD AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
REPORT OFTHEAUTHORITYFORTHEYEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


CYLLID 

Yn unol ag Adran 61 Deddf Darlledu 1990 (fel y dirprwywyd gan Adran 80 Deddf Darlledu 1996 a 
diweddarwyd gan Adran 207 (7) Deddf Cyfathrebiadau 2003), mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros 
Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn darparu cyllid i S4C i’w galluogi i weithredu. Y swm a 
dderbynnir yw’r swm penodedig o’i gynyddu gan y canran priodol. Golyga’r ‘swm penodedig’ y swm 
a dalwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol i S4C ym 1997 yn unol ag Adran 61 Deddf Darlledu 1990. 
Mae’r ‘canran priodol’ mewn cysylltiad ag unrhyw flwyddyn yn golygu canran y cynnydd rhwng y 
mynegai pris am fis Tachwedd 1996 a’r mynegai pris manwerthu am y mis Tachwedd cyn y flwyddyn 
berthnasol. Rhaid cadw’r arian hwn yng Nghronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus a rhaid ei ddefnyddio’n 
unig i gyflawni gwasanaethau cyhoeddus yr Awdurdod. Ni chaniateir cymhorthdal 0 Gronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus ar gyfer gweithgareddau masnachol. 

Yn dilyn cyhoeddiad y Llywodraeth ym mis Mai o doriadau mewn gwariant cyhoeddus o fewn y 
flwyddyn, cadarnhawyd gostyngiad o £2m yng nghyllid S4C oddi wrth yr Adran dros Ddiwylliant, 
Cyfryngau a Chwaraeon (ADCCh) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2010/11. Deliwyd gyda’r gostyngiad 
hwn yn y cyfnod Ionawr i Mawrth 2011. 

Ym mis Hydref 2010, yn dilyn yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant, ysgrifennodd yr Ysgrifennydd 
Gwladol at S4C yn cadarnhau toriad o 24.4% i gyllid S4C dros y 4 blynedd o’r cyfnod adolygu 
gwariant. Mae’r cyhoeddiad hwn yn dangos y bwriad i ddisodli fformiwla cyllido statudol presennol 
S4C fel y’i disgrifir uchod, sydd yn gysylltiedig a’r Mynegai Prisiau Manwerthu. Yn ogystal, o 
2013/14, bydd cyllid S4C yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o barhad 0 gyllid gan y trysorlys, refeniw 
masnachol a’r Ffi Drwydded o dan bartneriaeth gydag Ymddiriedolaeth y BBC. 

AELODAU’R AWDURDOD 

Rhestrir aelodau’r Awdurdod a wasanaethodd yn ystod y flwyddyn ar ddiwedd yr adroddiad. Ni fu 
gan neb o’r aelodau fudd mewn cytundebau gydag S4C. Rhoddir gwybodaeth sy’n cyfateb i’r gofynion 
datgelu ar gyfer cydnabyddiaeth i gyfarwyddwyr dan y Cyfarwyddyd Cyfrifon mewn perthynas a 
chydnabyddiaeth i’r aelodau yn nodyn 4 i’r Datganiad Ariannol. 

INCWM CRQNFA’R GWASANAETH 

CYHOEDDUS A THROSIANT Y 

GRONFA GYFFREDINOL 

Roedd y cyfanswm a dderbyniwyd oddi wrth yr (ADCCh) yn ystod y flwyddyn yn £101.647m (2009 
- £101.369m). Defnyddiwyd yr incwm hwn i gyllido costau comisiynu a phrynu rhaglenni Cymraeg, 
costau darlledu S4C, gwariant ar asedau sefydlog a gorbenion. Mae balans yr incwm, ar 61 cymryd i 
ystyriaeth gwariant ar ddarlledu rhaglenni a chostau gweithredu a gweinyddu, felly yn cynrychioli’r 
prif fodd 0 gyllido asedau net S4C ac yn cael ei drin fel incwm gohiriedig yng Nghronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus. Crewyd trosiant y Gronfa Gyffredinol gan werthu amser hysbysebu, hawliau mewn 
rhaglenni teledu, nawdd, marsiandio, cyhoeddi a gweithgareddau buddsoddi. Yn 2010, roedd y 
cyfanswm yn £2.648m (2009 - £3.475111). Rhoddir manylion pellach yn nodyn 2 i’r Datganiad 
Ariannol. 

GWARIANT 

Mae’r costau a roddwyd yn erbyn y cyfrif elw a cholled yn ystod y flwyddyn yn cynnwys £100.224m 
(2009 - £104.663m) ar gyfer costau’r gwasanaeth rhaglenni a chostau darlledu a dosbarthu, 

£i.356m am gostau uniongyrchol eraill (2009 -£2.220m) a £4.015m (2009 - £3.786m) ar gyfer 
costau gweithredu a gweinyddu. Roedd costau’r rhaglenni a ddarlledwyd yn cynnwys £83.705m 
(2009 - £82.265m) ar gyfer costau rhaglenni a gomisiynwyd neu a brynwyd gan gyflenwyr rhaglenni. 
Cyfeiria costau darlledu a dosbarthu at gostau trosglwyddyddion a llinellau cyfathrebu a ddarperir 
gan gontractwyr. Roedd y gweddill yn gostau uniongyrchol comisiynu a chyflwyno rhaglenni, costau 
gwasanaethau mynediad S4C ynghyd a chostau darlledu perthnasol eraill y gwasanaeth darlledu 
megis costau marchnata a chostau ymchwil cynulleidfa. 

Mae costau uniongyrchol eraill yn cynnwys rhaniad elw yn daladwy i drydydd parfion yn 
deillio o werthiant rhaglenni, comisiwn asiantaeth a chostau darlledu yn ymwneud a 
hysbysebion a chostau cludo yn ymwneud a S4C 2 ar lwyfannau digidol, daearol a lloeren. 

Ceir manylion pellach am gostau gweithredu a gweinyddu yr Awdurdod yn nodyn 3 i’r 
Datganiad Ariannol. 

POLISITALU 

Mae’n bolisi gan yr Awdurdod i gytuno ar amodau a thelerau addas ar gyfer ei drafodion a 
chyflenwyr, ac yn amodol ar eu cydymffurfiad, gwneir taliadau yn unol a’r telerau hyn. Yn arferol 
ym 2010, talwyd 93% (2009 - 89%) o gyflenwyr cyn pen 30 diwrnod. 


89/ 


FUNDING 

Under Section 61 of the Broadcasting Act 1990 (as substituted by Section 80 of the Broadcasting Act 
1996 and subsequently amended by Section 207 (7) of the Communications Act 2003), the Secretary 
of State for Culture, Media and Sport provides S4C with funds in order to carry out its activities. 

The amount received is the prescribed amount as increased by the appropriate percentage. The 
‘prescribed amount’ means the amount paid by the Secretary of State to S4C in 1997 in accordance 
with Section 61 of the Broadcasting Act 1990. The ‘appropriate percentage’ in relation to any year 
means the percentage increase between the retail price index for November 1996 and the retail price 
index for the month of November preceding the relevant year. This funding must be held in the 
Public Service Fund and be applied only for the purposes of providing the Authority’s public services. 
No subsidy is permitted from the Public Service Fund for commercial activities. 

Following the Government’s announcement in May of in-year cuts in public spending, a reduction in 
S4C’s budget from the Department for Culture, Media and Sport (DCMS) for the 2010/11 financial 
year of £2m was confirmed. This reduction was dealt with in the period January to March 2011. 

In October 2010, following the Comprehensive Spending Review, the Secretary of State wrote 
to S4C confirming a 24.4% cut to S4C’s funding over the 4 years of the spending review period. 

This announcement indicates an intention to replace S4C’s current statutory funding formula as 
described above which is linked to RPI. In addition, from 2013/14, S4C’s funding will be provided 
by a combination of continued exchequer funding, commercial revenue and the Licence Fee under a 
partnership with the BBC Trust. 

AUTHORITY MEMBERS 

The members of the Authority who served during the year are listed at the end of the report. 

None of the members had an interest in contracts with S4C. Information as required under the 
Accounts Direction is given in respect of the members’ remuneration in note 4 to the Statement 
of Accounts. 

PUBLIC SERVICE FUND 

INCOME AND GENERAL 

FUND TURNOVER 

Amounts receivable from the DCMS during the year totalled £101.647m (2009 -£101.369111). This 
income was used to finance the cost of commissioning and acquiring Welsh language programmes, 
the transmission costs of S4C, expenditure on fixed assets and overheads. The balance of this 
income, after the cost of programme transmission and operational and administrative expenses, 
therefore represents the principal means of financing the net assets of S4C and is treated as deferred 
income in the Public Service Fund. General Fund 

turnover was generated by sales of airtime, rights in television programmes, sponsorship, 
merchandising, publishing and investment activities. It totalled £2.684m in 2010 (2009 - £3.475111). 
Further details are given in note 2 to the Statement of Accounts. 

EXPENDITURE 

Costs charged to the profit and loss account during the year include £100.224m (2009 - £104.663m) 
for the cost of the programme service and transmission and distribution costs, £1.356111 for other 
direct costs (2009 - £2.220m) and £4.015m (2009 - £3.786m) for operational and administrative 
expenses. The costs of programmes transmitted included £83.705m (2009 -£82.265m) in respect 
of the cost of programmes commissioned or acquired from programme suppliers. Transmission 
and distribution costs are incurred in respect of transmitters and communication lines provided by 
contractors. The balance comprised the direct costs of programme commissioning and presentation, 
the operational costs of access services provided by S4C and other related costs of the programme 
service such as marketing costs and audience research. 

Other direct costs include third party co-production funding advances, profit participation due 
to third parties in respect of programme sales, agency commission and playout costs relating to 
advertisements and carriage costs relating to S4C2 on the digital, terrestrial and satellite platforms. 
Further details of the operational and administrative costs of the Authority are given in note 3 to the 
Statement of Accounts. 

PAYMENT POLICY 

It is the Authority’s policy to agree appropriate terms and conditions for its transactions with 
suppliers, and subject to their compliance, to make payments in accordance with these terms. 
Typically in 2010, 93% (2009 - 89%) of supplier balances were paid within 30 days. 


















90 / 


ADRODDIAD YR AWDURDOD AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
REPORT OFTHEAUTHORTTYFORTHE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


ORLAU A DDARLLEDWYD A 
CHYFARTALEDD COST YRAWR 

Yn ystod y flwyddyn darlledodd S4C gyfanswm o 7,417 awr o raglenni (2009 -10,863 awr), yn 
cynrychioli cyfartaledd o 142.6 awr yr wythnos (2009 - 208.9 awr). Mae’r gostyngiad yma yn 
ganlyniad o fod S4C wedi rhoi’r gorau i ddarlledu rhaglenni Saesneg gan Channel 4 ar ddiwedd y 
newidi ddigidolyngNghymru31 Mawrth 2010. Mae dadansoddiador oriauhyn rhwng rhaglenni 
Cymraeg a’u costau perthnasol a rhaglenni Saesneg fel a ganlyn: 



Oriau 

2010 

Cost 

Oriau 

2009 

Cost 



yr awr 
£ 


yr awr 
£ 

Cymraeg 





Rhaglenni a gomisiynwyd 

Cynyrchiadau annibynnol 

BBC 

1,772 

14 

43,665 

89,253 

1,432 

13 

52,418 

89^63 


1,786 

44,022 

1,445 

52,752 

Rhaglenni a brynwyd 

Ailddarllediadau 

351 

1,935 

58 

21,735 

Cynyrchiadau annibynnol 

BBC 

3,127 

244 

780 

8,056 

3,290 

231 

754 

0,046 


5,508 

15497 

5,024 

16,374 

BBC - Oriau Statudol 

711 

_ 

672 

_ 


6,219 


5.696 



Cyfartaledd yr wythnos 119,6 109.5 

Derbyniodd S4C yr oriau statudol a ddarparwyd gan y BBC, a oedd yn cynnwys rhai ailddarllediadau, 
dan Adran 58 (1) Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd gan Adran 29 Deddf Darlledu 1996) a 
thalwyd amdanynt gan y BBC o incwm y drwydded. Mae S4C hefyd wedi gwneud taliadau gwerth 
£3.im i’r BBC am ddarparu ailddarllediad omnibws wythnosol a 30 o benodau haf o Pobol y Cwm 
nad yw’n cael eu darparu fel rhan o’r oriau statudol. 

Darlledodd S4C 1,278 awr (2009 - 1,268 awr) o raglenni Cymraeg yn yr oriau brig rhwng 
6.30 p.m. a 10.00 p.m. sydd yn rhoi cyfartaledd yr wythnos o 24.6 awr (2009 - 24.4 awr). 



2010 

2009 

Saesneg 

Oriau 

Oriau 

Rhaglenni gwreiddiol 

681 

3,125 

Ailddarllediadau 

517 

2,042 


1,198 

5,167 

Cvfartaledd vr wvthnos (2010 - nes 31 Mawrth) 

02.2 

99.4 


91 / 


HOURS TRANSMITTED 

AND AVERAGE COST PER HOUR 

The total hours of programmes transmitted by S4C during the year amounted to 7,417 (2009 - 
10,863), representing an average per week of 142.6 hours (2009 - 208.9 hours). This reduction 
is as a result of S4C ceasing to transmit English language programmes provided by Channel 4 on 
completion of digital switchover in Wales on 31 March 2010. An analysis of these hours between 
Welsh language programmes and their related costs and English language programmes is as follows: 




2010 


2009 


Hours 

Cost 

Hours 

Cost 



per hour 


per hour 



£ 


£ 

Welsh 





Commissioned programmes 

Independent production 

1,772 

43,665 

1,432 

52,418 

BBC 

14 

89,253 

13 

89,463 


1,786 

44,022 

1,445 

52,752 

Acquired programmes 

Repeats 

351 

1,935 

58 

21,735 

Independent production 

3,127 

780 

3,290 

754 

BBC 

244 

8,056 

2,51 

0.046 


5,508 

15497 

5,024 

16,374 

BBC - Statutory hours 

711 

_ 

672 

_ 


6,219 


5,696 



Average per week nq.6 109.5 

The statutory hours supplied by the BBC, which included an element of repeat programmes, 
were provided to S4C under Section 58 (1) of the Broadcasting Act 1990 (as amended by Section 
29 of the Broadcasting Act 1996) and were funded out of the BBC’s licence revenue. S4C also made 
payments totalling £3.im to the BBC for the provision of the weekly omnibus repeat and 30 summer 
episodes of Pobol y Cwm not provided as part of the statutory hours. 

1,278 hours (2009 -1,268 hours) of Welsh language programmes were transmitted in the peak 
hours between 6.30 p.m. and 10.00 p.m. with a weekly average of 24.6 hours (2009 - 24.4 hours). 



2010 

2009 


Hours 

Hours 

English 



Original programming 

681 

3,125 

Repeats 

517 

2,042 


1,198 

5,167 

Average Der week (2010 - to 31 March) 

02.2 

99.4 






















92 / 


ADRODDIAD YR AWDURDOD AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
REPORT OFTHEAUTHORTTYFORTHE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


RHAGLENNIA DDARLLEDWYD 

YN OL CATEGORI 


Rhaglenni a gomisiynwyd 



Oriau 

2010 

Cost 
yr awr 
£ 

Oriau 

2009 
Cost 
yr awr 
£ 

Drama 

69 

196,969 

81 

207,174 

Ffeithiol Cyffredinol 

635 

33,657 

517 

36,863 

Materion Cvfoes 

81 

37,995 

76 

35 l ,245 

Cerdd Ysgafn/Adloniant 

178 

56.396 

117 

75 , 4.34 

Plant 

384 

27,750 

331 

. 37,421 

Cerddoriaeth a Chelfyddydau 

151 

3.8,104 

128 

38,788 

Chwaraeon 

261 

48,899 

168 

60.709 

Crefvdd 

27 

50,799 

2 7 

j 4 - 9-,345 


Cyfanswm 1,786 44.022 1,445 52.752 


BBC a Channel 4 

BBC 

2010 

c 4 

BBC 

2009 

c 4 


Oriau 

Oriau 

Oriau 

Oriau 

Drama 

98 

189 

97 

816 

Newyddion 

202 

- 

191 

101 

Materion Cyfoes a Ffeithiol 

76 

312 

61 

962 

Adloniant Ysgafn 

2 

9 i 

17 

811 

Pobl Ifanc a Phlant 

9 i 

4 

69 

37 

Cerddoriaeth a Chelfyddydau 

109 

3 

109 

12 

Addysg 

8 

- 

5 

- 

Chwaraeon 

125 

75 

122 

370 

Crefydd 

- 

7 

1 

16 


711 

681 

672 

. 3,125 


93 / 


TRANSMITTED PROGRAMMES 

BY CATEGORY 


Commissioned programmes 



2010 

2009 


Hours Cost 

Hours Cost 


per hour 

per hour 


£ 

£ 

Drama 

69 iq6,q6q 

8l 207.174 

General Factual 

635 33,657 

517 _ 36.863 

Current Affairs 

8l 37,995 

Z6. 35,245 


Light Music / Entertainment 178 56.306 117 75,434 


Children 

384 

27,750 

331 

37,421 

Music and Arts 

151 

38,104 

128 

38,788 

Sport 

261 

48,899 

168 

60.700 


Religion_27 50 . 79 Q_27 40.345 


Total 

1.786 

44.022 

1,445 

52,752 

BBC and Channel 4 







2010 


2009 


BBC 

C 4 

BBC 

C 4 


Hours 

Hours 

Hours 

Hours 

Drama 

98 

189 

97 

816 

News 

202 

- 

191 

101 

Current Affairs and Factual 

76 

312 

61 

962 

Light Entertainment 

2 

91 

17 

811 

Youth and Children 

91 

4 

69 

37 

Music and Arts 

109 

3 

109 

12 

Education 

8 

- 

5 

- 

Sport 

125 

75 

122 

370 

Religion 

- 

7 

1 

16 


711 

681 

672 

3 M 25 






























ADRODDIAD YR AWDURDOD AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
REPORT OFTHEAUTHORITYFORTHEYEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


POLISI CYFLOGI 

Mae’r Awdurdod yn gyflogwr cyfle cyfartal. Nid yw’n caniatau gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, 
anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws 
priodasol, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, defnydd 
o iaith neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroddedig i ystyried amrywiaethau 
mewn modd positif. Defnyddir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored ac mae penodiadau yn 
ddibynnol ar deilyngdod. 

YMGYFRANIAD AC YMGYNGHQRIAD 

AELQDAU STAFF 

Mae S4C yn trosglwyddo gwybodaeth i’w haelodau staff ac yn ymgynghori a nhw mewn nifer o ffyrdd: 

1) trwy gyfarfodydd a gynhelir yn rheolaidd lie lledaenir gwybodaeth gan aelodau’r 
Tim Rheoli a lie caiff aelodau staff gyfle i fynegi eu barn; 

2) trwy gyfarfodydd gydag aelodau staff lie mae’r Prif Weithredwr yn adrodd ar sut y 
mae pethau yn mynd yn eu blaen a chynlluniau i’r dyfodol. Anogir aelodau staff 

i ofyn cwestiynau; 

3) trwy ledaenu system ebost a mewnrwyd o fewn y cwmni; 

4) trwy gydfargeinio arferol gyda BECTU (yn achos gweithwyr technegol). 

Mae S4C hefyd yn cydnabod Equity (yn achos cyflwynwyr) a’r NUJ (yn achos staff Swyddfa’r Wasg). 
LLYWODRAETHIANT CQRFFQRAETHQL 

Mae’r Awdurdod yn ymrwymo i ddefnyddio’r egwyddorion llywodraethiant corfforaethol 
uchaf sy’n gymesur a’i faint. 

Yn 2006 penderfynodd Awdurdod S4C weithredu system 0 lywodraethiant corfforaethol a elwir 
yn ‘Arwahanrwydd’. Amcan y system oedd dangos yn glir beth oedd swyddogaethau penodol yr 
Awdurdod a thim gweithredu S4C. Erbyn 2010 daeth yr Awdurdod i’r casgliad bod “Arwahanrwydd” 
ddim yn addas ar gyfer corfforaeth unol fel S4C gan deimlo bod hyn yn cyfyngu ar allu’r Awdurdod 
i weithredu ei swyddogaethau statudol anweithredol, gan gynnwys ei allu i sicrhau ei atebolrwydd i 
ystod o randdeiliaid. Yn gynnar yn 2010, dechreuodd yr Awdurdod ar broses o adolygu ei drefniadau 
llywodraethiant corfforaethol. Arweiniodd y broses hon at gomisiynu Syr Jon Shortridge i gynnal 
adolygiad annibynnol o lywodraethiant corfforaethol S4C. 

Mae adroddiad Syr Jon yn feirniadol o’r system 0 ‘Arwahanrwydd’, y berthynas a oedd yn bodoli 
rhwng yr Awdurdod a’r tim gweithredol, y llif gwybodaeth rhwng yr Awdurdod a’r tim gweithredol, 
ac o ganlyniad, gallu’r Awdurdod i wneud penderfyniadau ac i weithredu ei rol craffu yn effeithiol. 

Wrth gymeradwyo penderfyniad yr Awdurdod i ddod a’r system o ‘Arwahanrwydd’ i ben, mae 
adroddiad Syr Jon yn cynnig mwy o awgrymiadau ar sut i wella llywodraethiant corfforaethol S4C 
ymhellach a’r broses o wneud penderfyniadau drwy drefniadau dirprwyo mwy addas yn ogystal a 
nifer o ddiwygiadau i gylch gorchwyl pwyllgorau’r Awdurdod. Daw’r trefniadau hyn yn weithredol yn 
ystod 2011. 

CYDYMFFURFIAETH 

Mae’r Awdurdod wedi cydymffurfio drwy’r flwyddyn a darpariaethau’r Cod sydd wedi eu gosod yn 
Adran 1 y Cod llywodraethiant corfforaethol y D.U. cyn belled ag y maent yn gymwys i’r Awdurdod. 

DEFNYDDIO EGWYDDORION 

Mae’r Awdurdod wedi defnyddio’r egwyddorion llywodraethiant dda a gynhwysir yng Nghod 
Llywodraethiant Corfforaethol y D.U. 


95/ 


EMPLOYMENT POLICY 

The Authority is an equal opportunities employer. It does not tolerate discrimination on the 
grounds of gender, race, colour, disability, ethnic or socio-economic background, age, family 
circumstances, marital status, part time or full time workers, religion, political persuasion, sexual 
orientation, use of language or other irrelevant distinction and is committed to work with diversity 
in a positive way. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be 
made on merit. 

EMPLOYEE INVOLVEMENT 

AND CONSULTATION 

There are a number of ways in which S4C informs and consults with its employees: 

1) through regular meetings where information is disseminated by members 
of the Management Team and employees have an opportunity to air views; 

2) through meetings with employees where the Chief Executive reports on 
progress and future plans and members of staff are encouraged to 

ask questions; 

3) through use of the company-wide e-mail and intranet systems; 

4) through normal collective bargaining with BECTU (for technical employees). 

S4C also recognises Equity (for continuity announcers) and the NUJ (for Press Office staff). 

CORPORATE GOVERNANCE 

The Authority is committed to applying the highest principles of corporate governance 
commensurate with its size. 

In 2006 the S4C Authority put in place a system of corporate governance known as “Arwahanrwydd” 
(‘Separation’). This system was intended to clarify the distinct roles of the Authority and S4C’s 
executive. By 2010, the Authority came to the conclusion that “Arwahanrwydd” was unsuitable 
for a single corporate body such as S4C as it was felt that it was inhibiting the Authority’s ability 
to discharge its non-executive statutory functions, including its ability to provide accountability 
to a range of stakeholders. From early 2010, the Authority commenced on a process of review of 
its corporate governance arrangements. This process led to commissioning Sir Jon Shortridge to 
undertake an independent review of the corporate governance of S4C. 

Sir Jon’s report is critical of the system of “Arwahanrwydd”, the relationship which existed between 
the Authority and the executive, the flow of information between the Authority and the executive, 
and as a result the Authority’s capacity to take decisions and adequately perform its scrutiny role. 

Whilst endorsing the Authority’s decision to replace the system of “Arwahanrwydd”, Sir Jon’s 
report also makes further recommendations to further improve S4C’s corporate governance and 
decision making process through more appropriate delegation arrangements as well as a number of 
amendments to the terms of reference of the Authority’s committees. These arrangements are being 
implemented during 2011. 

COMPLIANCE 

The Authority has complied throughout the year with the Code provisions set out in Section 1 
of the U.K. Corporate Governance Code so far as they are applicable to the Authority. 

APPLICATION OF PRINCIPLES 

The Authority has applied the principles of good governance contained in the U.K. Corporate 
Governance Code. 
















ADRODDIAD YR AWDURDOD AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
REPORT OFTHEAUTHORITYFORTHEYEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


YR AWDURDOD 

Fel awdurdod darlledu annibynnol, mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb llawn dros sicrhau bod 
swyddogaethau statudol S4C, mewn amgylchedd gwasanaeth cyhoeddus a masnachol, yn cael 
eu cyflawni’n unol a pholis'iau’r Awdurdod a gofynion Deddfau Darlledu 1990 a 1996 a Deddf 
Cyfathrebiadau 2003. 

Mae’r Awdurdod yn cynnwys y Cadeirydd ac wyth aelod, i gyd yn cael eu penodi gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ar 61 ymgynghori a Llywodraeth Cymru. Mae 
ganddynt brofiad a gwybodaeth helaeth ac maent yn annibynnol o’r Tim Rheoli, ac o unrhyw 
berthynas fusnes neu berthynas arall a allai ymyrryd ag ymarfer eu barn annibynnol. Mae’r strwythur 
hwn yn sicrhau na all y broses o wneud penderfyniadau gan yr aelodau gael ei rheoli gan unigolyn 
neu grwp bychan. Cynhwysir manylion bywgraffyddol am aelodau’r Awdurdod yn yr Adroddiad 
Blynyddol. 

Mae’r Awdurdod yn cyfarfod yn ffurfiol trwy gydol y flwyddyn, a hynny’n fisol fel arfer ac mae 
ganddo ystod o faterion sydd wedi eu neilltuo iddo am benderfyniad ynghyd a rhaglen waith llawn 
i’w galluogi i adolygu perfformiad S4C ac i gymryd penderfyniadau strategol ar adegau priodol o 
fewn y cyfnod cynllunio corfforaethol. Ym mhob un o gyfarfodydd yr Awdurdod fel arfer bydd y Prif 
Weithredwr, yr Ysgrifennydd i’r Awdurdod, y Cyfarwyddwr Comisiynu a’r Cyfarwyddwr Cyllid ac 
Adnoddau Dynol yn bresennol. Bydd y Tim Gweithredol yn rhoi i aelodau’r Awdurdod wybodaeth 
briodol ac amserol ac mae rhyddid i’r aelodau ofyn am unrhyw wybodaeth bellach y credant ei bod 
yn angenrheidiol. Gall yr aelodau i gyd ofyn am gyngor gan Ysgrifennydd yr Awdurdod a gweithwyr 
proffesiynol annibynnol ar draul S4C. Darperir hyfforddiant ar gyfer aelodau newydd yn 61 yr 
angen. Ceir cofrestr yn nodi diddordebau’r aelodau ar Wefan S4C, s4c.c0.uk. Gellir gweld cop'iau 
yn swyddfeydd S4C yng Nghaerdydd a Chaernarfon. Mae’r Awdurdod wedi sefydlu’r pwyllgorau 
canlynol i’w helpu i gyflawni ei ddyletswyddau: 

• Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 

• Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 

• Pwyllgor Cwynion a Chydymffufiaeth 

• Pwyllgor Cynnwys 

Cyhoeddir bwletin o’i drafodaethau a’i benderfyniadau yn dilyn pob cyfarfod a chynhelir cyfarfodydd 
cyhoeddus agored yn ami mewn gwahanol rannau o Gymru. 

Y PRIF WEITHREDWR A’R TIM RHEOLI 

Gydag arolygon cyfnodol ac yn unol a chyfrifoldeb cyffredinol yr Awdurdod, mae’r 
cyfrifoldeb dros ffurfio a gweithredu polisi manwl, yn unol a chylch gwaith a pholisi 
rhaglenni S4C a chynnal busnes S4C, wedi ei ddirprwyo i’r Prif Weithredwr a drwyddo ef i’r 
Tim Rheoli. Y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli sy’n gyfrifol am sicrhau bod busnes 
S4C yn cael ei gynnal yn unol a pholis'iau a threfniadau gweithredu sydd wedi eu cymeradwyo 
gan yr Awdurdod. 

Penodwyd Prif Weithredwr dros dro ddiwedd Gorffennaf 2010. Yn dilyn hynny penododd 
Ysgrifennydd Parhaol yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, Gyfarwyddwr Cyllid 
ac Adnoddau Dynol S4C yn Swyddog Cyfrifo hyd nes y bydd Prif Weithredwr parhaol yn cael ei 
benodi. Mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn atebol i’r ADCCh am faterion yn ymwneud ag ariannu statudol 
S4C ac, o’r herwydd, y person sy’n gyfrifol am sicrhau’r defnydd gorau 0 arian a delir i S4C gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol. 

PWYLLGOR CYLLIDEB 

Mae’r Pwyllgor Cyllideb yn cynnwys y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli. Diben y Pwyllgor Cyllideb yw 
trafod yn fanwl gyllideb blynyddol drafft S4C ac argymell drafft terfynol y gyllideb i’r Awdurdod ei 
gymeradwyo. Caiff cyllideb S4C ar gyfer pob blwyddyn ariannol (ac unrhyw ddiwygiadau wedyn) ei 
chymeradwyo gan yr Awdurdod. 


97/ 


THE AUTHORITY 

As an independent broadcasting authority, the Authority has full responsibility for ensuring that, 
in a public service and commercial environment, the statutory functions of S4C are discharged in 
accordance with the Authority’s policies and the requirements of the Broadcasting Acts 1990 and 
1996 and the Communications Act 2003. 

The Authority comprises the Chair and eight members, all of whom are appointed by the Secretary 
of State for Culture, Media and Sport following consultation with the Welsh Government. They 
bring a breadth of experience and knowledge and are independent of the Executive Team and of 
any business or other relationship which could interfere with the exercise of their independent 
judgement. This structure ensures that the members’ decision making cannot be dominated by an 
individual or small group. The biographical details of the Authority members are included in the 
Annual Report. 

The Authority meets formally throughout the year, normally monthly and has a schedule of matters 
specifically reserved to it for decision, and a full work programme to enable it to monitor the 
performance of S4C and take strategic decisions at appropriate points in the corporate planning 
cycle. All meetings of the Authority are usually attended by the Chief Executive, the Secretary to the 
Authority, the Director of Commissioning and the Director of Finance and Human Resources. The 
Management Team supplies the Authority members with appropriate and timely information and 
the members are free to seek any further information they consider necessary. All members have 
access to advice from the Secretary to the Authority and independent professionals at the expense of 
S4C. Training is available for new members as necessary. A register stating the members’ interests 
appears on S4C’s website, s4c.c0.uk. Copies are available for inspection at the offices of S4C in 
Cardiff and Caernarfon. The Authority has established the following committees to help it in the 
discharge of its responsibilities: 

• Audit and Risk Management Committee 

• Personnel and Remuneration Committee 

• Complaints and Compliance Committee 

• Content Committee 

It publishes a bulletin of its discussions and decisions following each of its meetings 
and holds frequent open public meetings in different parts of Wales. 

THE CHIEF EXECUTIVE AND THE MANAGEMENT TEAM 

Subject to periodic review and to the overall responsibility of the Authority, responsibility for the 
formulation and operation of detailed policy, in accordance with the S4C remit and programme 
policy and the conduct of the affairs of S4C, has been delegated to the Chief Executive and through 
him to the Management Team. The Chief Executive and the Management Team are responsible for 
ensuring that the affairs of S4C are conducted in accordance with policies and operating procedures 
approved by the Authority. 

An Interim Chief Executive was appointed at the end of July 2010. The Permanent Secretary to 
DCMS subsequently appointed S4C’s Director of Finance and Human Resources as Accounting 
Officer until a permanent Chief Executive is appointed. The Accounting Officer is responsible to 
DCMS in respect of the statutory funding of S4C and, as such, is the person responsible for the 
proper use of funds paid to S4C by the Secretary of State. 

BUDGET COMMITTEE 

The Budget Committee comprises the Chief Executive and the Management Team. Its purpose is 
to discuss in detail the draft annual budget of S4C and to recommend a final draft budget to the 
Authority for approval. The budget of S4C for each financial year (and any subsequent amendments) 
is approved by the Authority. 










ADRODDIAD YR AWDURDOD AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
REPORT OFTHEAUTHORITYFORTHEYEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


CYDNABYDDIAETH 

Caiff cydnabyddiaeth a chyfnod penodiad y Cadeirydd ac aelodau’r Awdurdod eu pennu ym mhob 
achos gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. Gwrthododd yr 
Awdurdod y codiad cyflog a gynigiwyd gan yr ADCCh. 

Penderfynir cydnabyddiaeth y Prif Weithredwr a’r Ysgrifennydd i’r Awdurdod gan yr Awdurdod. 

Mae cydnabyddiaeth y Tim Rheoli yn cael ei benderfynu gan y Prif Weithredwr o fewn fframwaith a 
gytunwyd gan Bwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth yr Awdurdod. Yn ystod y flwyddyn aelodaeth 
y Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth oedd Bill Davies (Cadeirydd), Syr Roger Jones, a Cenwyn 
Edwards. 

Caiff cyflogau aelodau staff eraill eu pennu gan y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli o fewn y gyllideb 
flynyddol sy’n cael ei chymeradwyo gan yr Awdurdod. 

Caiff codiadau cyffredinol yng nghyflogau aelodau staff i gyd eu pennu gan yr Awdurdod ar 
argymhelliad y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli. Ar 1 Ionawr 2010, cymeradwyodd yr 
Awdurdod rhewiad cyflogau i bob aelod o staff. 

ATEBOLRWYDD AC ARCHWILIO 

Mae’r Awdurdod yn cyflwyno asesiad cytbwys o sefyllfa a rhagolygon S4C yn yr wybodaeth 
y mae’n ofynnol iddo ei chyflwyno yn 61 gofynion statudol. 

Aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn ystod y flwyddyn oedd Rheon Tomos (Cadeirydd), 
Cenwyn Edwards, Syr Roger Jones, Dyfrig Jones a John Davies, sydd i gyd yn aelodau anweithredol 
annibynnol. 

Mae cylch gwaith y Pwyllgor yn cynnwys cadw golwg ar gwmpas a chanlyniadau’r archwiliadau 
allanol a mewnol a’u heffeithiolrwydd o ran cost. 

Bydd y Pwyllgor yn sicrhau annibyniaeth yr archwilwyr mewnol ac yn arolygu annibyniaeth a 
gwrthrychedd yr archwilwyr allanol. Mae hyn yn cynnwys arolygu natur a graddfa gwasanaethau 
an-archwiliol a ddarperir gan yr archwilwyr allanol i’r Awdurdod, gan geisio sicrhau cydbwysedd 
o ran gwrthrychedd a gwerth am arian. 

Bydd Cadeirydd yr Awdurdod, y Prif Weithredwr, yr Ysgrifennydd i’r Awdurdod a’r Cyfarwyddwr 
Cyllid ac Adnoddau Dynol yn bresennol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg fel 
arfer. Gall aelodau eraill o’r Awdurdod hefyd fynychu’r cyfarfodydd hyn. 

RHEQLAETH FEWNOL 

Yr Awdurdod sy’n gyfrifol yn y pen draw am gynnal system gadarn 0 reolaeth fewnol i ddiogelu 
asedau S4C ac adolygu’i heffeithiolrwydd. Bwriedir system o’r fath i reoli yn hytrach na dileu’r 
perygl o fethiant i gyflawni amcanion busnes. Mae cyfyngiadau cynhenid mewn unrhyw system reoli, 
a chan hynny dim ond sicrwydd rhesymol ac nid sicrwydd llwyr y gall hyd yn oed y systemau mwyaf 
effeithiol ei ddarparu yn erbyn camddatganiad neu golled sylweddol. 

Yn sgil cyhoeddi arweiniad i gyfarwyddwyr ar reolaeth fewnol, Rheolaeth Fewnol; Arweiniad i 
Gyfarwyddwyr ar y Cod Cyfun (arweiniad Turnbull), mae’r Awdurdod yn cadarnhau bod yna broses 
barhaus ar gyfer adnabod, gwerthuso a rheoli’r risgiau sylweddol a wynebir gan y grwp, sydd wedi 
bod yn ei he ar gyfer y flwyddyn dan sylw a hyd at ddyddiad cymeradwy y Datganiad Ariannol, a bod 
y broses hon yn cael ei harolygu’n gyson gan yr Awdurdod a’i bod yn cydymffurfio a’r arweiniad. 

Elfennau allweddol y system reolaeth fewnol yw: 

AMGYLCHEDD RHEOLI— 

Mae’r Awdurdod, yn gweithredu drwy’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg, wedi rhoi 
strwythur trefniadol ar waith sy’n diffinio cyfrifoldebau clir dros reolaeth fewnol. 

Mae yna system adroddiadau rheolaeth gynhwysfawr sy’n cynnwys paratoi cyllidebau blynyddol gan 
bob canolfan cost. Caiff y cyllidebau hyn eu cadarnhau wedyn gan yr Awdurdod fel rhan o’r gyllideb 
gyffredinol am y flwyddyn. Caiff canlyniadau’r canolfannau cost eu hadrodd yn fisol a’u cymharu 
a’r gyllideb. Archwilir amrywiadau sylweddol o’r gyllideb fel sy’n briodol. Paratoir rhagolygon o 
ymrwymiadau yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn. 


99/ 


REMUNERATION 

The remuneration and term of appointment of the Chair and the members of the Authority is 
determined in each case by the Secretary of State for Culture, Media and Sport. The Authority 
declined the pay rise proposed by the DCMS. 

The remuneration of the Chief Executive and the Secretary to the Authority is determined by the 
Authority. The remuneration of the Management Team is determined by the Chief Executive within a 
framework agreed by the Personnel and Remuneration Committee of the Authority. Members of the 
Personnel and Remuneration Committee during the year were Bill Davies (Chair), Sir Roger Jones 
and Cenwyn Edwards. 

The salaries of other members of staff are determined by the Chief Executive and the Management 
Team within the annual budget approved by the Authority. 

General salary increases for ah members of staff are determined by the Authority on 

the recommendation of the Chief Executive and the Management Team. On 1 January 2010, 

the Authority approved a pay freeze for ah members of staff. 

ACCOUNTABILITY AND AUDIT 

The Authority presents a balanced assessment of S4C’s position and prospects in the information 
required to be presented by statutory requirements. 

Members of the Audit and Risk Management Committee of the Authority during the year 
comprised Rheon Tomos (Chair), Cenwyn Edwards, Sir Roger Jones, Dyfrig Jones and John Davies. 
All are independent non-executive members. 

The terms of reference of the Committee include keeping under review the scope and results 
of both the internal and external audits and their cost effectiveness. 

The Committee ensures the independence of the internal auditors and reviews the independence 
and objectivity of the external auditors. This includes reviewing the nature and extent of non-audit 
services supplied by the external auditors to the Authority, seeking to balance objectivity and value 
for money. 

The Chair of the Authority, the Chief Executive, the Secretary to the Authority and the Director 
of Finance and Human Resources normally attend meetings of the Audit and Risk Management 
Committee. Other Authority members may also attend these meetings. 

INTERNAL CONTROL 

The Authority is ultimately responsible for maintaining a sound system of internal control to 
safeguard the assets of S4C and for reviewing its effectiveness. Such a system is designed to manage, 
but not eliminate the risk of failure to achieve business objectives. There are inherent limitations in 
any control system and accordingly even the most effective systems can provide only reasonable 
and not absolute assurance against material misstatement or loss. 

Following publication of guidance for directors on internal control, Internal Control; Guidance for 
Directors on the Combined Code (the Turnbull guidance), the Authority confirms that there is an 
ongoing process for identifying, evaluating and managing the significant risks faced by the group, 
that has been in place for the year under review and up to the date of approval of the Statement of 
Accounts, and that this process is regularly reviewed by the Authority and accords with the guidance. 

The key features of the system of internal control are as follows: 

CONTROL ENVIRONMENT— 

The Authority, acting through the Audit and Risk Management Committee, has put 
in place an organisational structure with clearly defined responsibilities for internal control. 

There is a comprehensive management reporting system which involves the preparation of annual 
budgets by all cost centres. These budgets are then approved by the Authority as part of the overall 
budget for the year. The results of the cost centres are reported monthly and compared to the budget. 
Significant variances from budget are investigated as appropriate. Forecasts of commitments are 
prepared regularly throughout the year. 












ADRODDIAD YR AWDURDOD AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
REPORT OFTHEAUTHORTTYFORTHE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


100/ 


TREFNWEITHIAU RHEOLAETH- 

Mae’r trefnweithiau ar gyfer gweithrediadau wedi’u dogfennu yn y Trefnweithiau Rheolaeth Fewnol. 
Mae goblygiadau newidiadau yn y gyfraith a rheoliadau’n cael eu hystyried yn y trefnweithiau hyn. 

Mae pob canolfan cost yn cynnal rheolaeth ariannol a threfnweithiau cymwys i’w hamgylchedd 
busnes ei hunan sy’n cydymffurfio gyda’r safonau a’r canllawiau a gymeradwywyd gan yr Awdurdod. 

Y BROSES FONITRO— 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn derbyn ac yn ystyried adroddiadau ar y system 
o reolaeth ariannol fewnol oddi wrth y rheolwyr a’r swyddogaeth archwiliad mewnol. 

Mae’r Awdurdod yn cadarnhau iddo gynnal adolygiad o effeithiolrwydd system rheolaeth 
fewnol S4C ar gyfer y flwyddyn ariannol a hyd at ddyddiad yr adroddiad hwn, yn unol a’r 
arweiniad a nodir yn Rheolaeth Fewnol; Arweiniad i Gyfarwyddwyr ar y Cod Cyfun 
(arweiniad Turnbull). 

Yn benodol, mae wedi arolygu’r prosesau sydd wedi’u sefydlu ar gyfer adnabod a gwerthuso’r risgiau 
sylweddol sy’n effeithio ar y busnes ac wedi cytuno protocol ar gyfer monitro’r polisiau a’r drefn a 
ddefnyddir i reoli’r risgiau hyn yn y dyfodol. Mae hyn wedi’i atgyfnerthu drwy fabwysiadu dulliau 
sydd yn arwain staff yn eu hymddygiad busnes, gan gynnwys y Trefnweithiau Rheolaeth Fewnol a’r 
llawlyfr staff, a gymeradwywyd gan yr Awdurdod, sy’n darparu arweiniad ymarferol i’r holl staff. Mae 
yna hefyd bolisiau grwp a threfn cyflogedigion ar gyfer adrodd ar a datrys unrhyw weithgareddau 
twyllodrus a amheuir. 

Mae’r Tim Rheoli yn gyfrifol am adnabod a gwerthuso’r risgiau sylweddol sy’n berthnasol i’w 
meysydd busnes, ynghyd a chynllunio a gweithredu rheolaeth fewnol briodol. Asesir y risgiau hyn ar 
sail barhaus a gallant fod yn gysylltiedig ag amrywiaeth o ffynonellau mewnol ac allanol gan gynnwys 
toriadau mewn goruchwyliaeth, amhariad ar y systemau gwybodaeth, cystadleuaeth, trychinebau 
naturiol a gofynion rheoleiddio. 

Cynhaliwyd swyddogaeth archwilio mewnol drwy gydol y flwyddyn i ddarparu sicrwydd i’r 
Awdurdod ynglyn a gweithrediad a dilysrwydd y system rheolaeth fewnol. Mae gweithrediadau 
cywiro arfaethedig yn cael eu monitro’n annibynnol gan y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg i sicrhau 
bod y gwaith yn cael ei gwblhau mewn da bryd. Mae archwilwyr mewnol yn arolygu’n annibynnol 
y broses reoli a weithredir gan y rheolwyr gan adrodd i’r swyddog cyfrifo a’r Pwyllgor Archwilio a 
Rheoli Risg. Mae’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn arolygu’r drefn sicrwydd, gan wneud yn siwr 
bod cymysgfa briodol o dechnegau’n cael eu defnyddio i gael y lefel sicrwydd y gofynnir amdani gan 
yr Awdurdod. Mae’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn cyflwyno’i gasgliadau i’r Awdurdod. 

Mae’r Prif Weithredwr hefyd yn adrodd i’r Awdurdod ar ran y Tim Rheoli ar newidiadau 
sylweddol yn y busnes a’r amgylchedd allanol sy’n effeithio ar risgiau sylweddol. Mae’r 
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol yn cyflwyno gwybodaeth ariannol yn fisol i’r Awdurdod 
sy’n cynnwys y prif arwyddion ynglyn a pherfformiad a risg. Pan nodir lie y gellid gwella’r system, 
mae’r Awdurdod yn ystyried yr argymhellion a wnaethpwyd gan y Tim Rheoli a’r Pwyllgor Archwilio 
a Rheoli Risg. 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn arolygu’r broses rheoli risg ac 
yn ystyried: 

• awdurdod, adnoddau a chydlyniad pawb sydd ynghlwm wrth y gwaith o ddynodi, 
asesu a rheoli risgiau sylweddol a wynebir gan yr Awdurdod; 

• yr ymateb i’r risgiau sylweddol a ddynodwyd gan y rheolwyr ac eraill; 

• y gwaith monitro ar yr adroddiadau a dderbyniwyd gan y rheolwyr; 

• y gofal am amgylchedd rheoli sy’n anelu at gadw rheolaeth briodol ar risg; 

• y gweithdrefnau adrodd blynyddol. 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg hefyd yn cadw cysylltiad a’r holl newidiadau 
a wnaed i’r system ac yn cadw golwg ar agweddau y mae angen eu gwella. 

Cyflwyna adroddiadau ar y cyfryw bethau i’r Awdurdod. 


101/ 


CONTROL PROCEDURES- 

Operational procedures are documented in the Internal Control Procedures Manual. 

The implications of changes in law and regulations are taken into account within these procedures. 

Each cost centre maintains financial controls and procedures appropriate to its own business 
environment conforming to the standards and guidelines approved by the Authority. 

MONITORING PROCESS- 

The Audit and Risk Management Committee receives and considers reports on the system 
of internal financial control from management and the internal audit function. 

The Authority confirms that it has conducted a review of the effectiveness of the system of 
internal controls of S4C for the financial year and up to the date of this report in accordance 
with the guidance set out in Internal Control; Guidance for Directors on the Combined Code 
(the Turnbull guidance). 

In particular, it has reviewed the processes in place for identifying and evaluating the significant 
risks affecting the business and has agreed the protocol for future monitoring of policies and 
procedures by which these risks are managed. This has been reinforced by the adoption of various 
procedures which guide staff on their business conduct, including the Internal Control Procedures 
Manual and the staff handbook, approved by the Authority, which provide practical guidance for 
all staff. There are also supporting group policies and employee procedures for the reporting and 
resolution of suspected fraudulent activities. 

The Management Team is responsible for the identification and evaluation of significant risks 
applicable to their areas of business, together with the design and operation of suitable internal 
controls. These risks are assessed on a continuous basis and may be associated with a variety of 
internal or external sources including control breakdowns, disruption in information systems, 
competition, natural catastrophe and regulatory requirements. 

An internal audit function has been maintained throughout the year to provide assurance to the 
Authority as to the operation and validity of the system of internal control. Planned corrective 
actions are independently monitored by the Audit and Risk Management Committee for timely 
completion. Internal auditors independently review the control process implemented by 
management and report to the accounting officer and the Audit and Risk Management Committee. 
The Audit and Risk Management Committee reviews the assurance procedures, ensuring that an 
appropriate mix of techniques is used to obtain the level of assurance required by the Authority. The 
Audit and Risk Management Committee presents its findings to the Authority. 

The Chief Executive also reports to the Authority on behalf of the Management Team on significant 
changes in the business and the external environment which affect significant risks. The Director of 
Finance and Human Resources provides the Authority with monthly financial information which 
includes key performance and risk indicators. Where areas for improvement in the system are 
identified, the Authority considers the recommendations made by the Management Team and the 
Audit and Risk Management Committee. 

The Audit and Risk Management Committee reviews the risk management and control process and 
considers: 

• the authority, resources and co-ordination of those involved in the identification, assessment and 
management of significant risks faced by the Authority; 

• the response to the significant risks which have been identified by management and others; 

• the monitoring of the reports from management; 

• the maintenance of a control environment directed towards the proper management of risk; 

• the annual reporting procedures. 

Additionally, the Audit and Risk Management Committee keeps abreast of all changes 
made to the system and follows up on areas which require improvement. 

It reports such matters to the Authority. 









ADRODDIAD YR AWDURDOD AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
REPORT OFTHEAUTHORITYFORTHEYEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


BUSNES BYW 

Gan ystyried y llythyr am y drefn ariannu a dderbyniwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol sy’n rhoi 
manylion cyfanswm y cyllid arfaethedig i S4C hyd at 31 Mawrth 2015, mae gan yr Awdurdod 
ddisgwyliad rhesymol fod gan S4C adnoddau digonol i ddal ati i weithredu hyd y gellir rhagweld. 

Am y rheswm hwnnw, mae’n parhau i baratoi Datganiad Ariannol ar sail bod yn fusnes byw. 

DATGANIAD CYFRIFOLDEBAU - 
PARATOI DATGANLADAU CYLLIDOL 

(a) Mae’n ofyniad hanfodol o dan gyfraith cwmniau’r Deyrnas Unedig i gyfarwyddwyr 

sicrhau bod datganiadau ariannol am bob blwyddyn ariannol yn cael eu paratoi gan roi darlun 
gwir a theg o sefyllfa eu cwmni ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ac o’r elw neu golled am y cyfnod 
hwnnw. 

(b) At hynny, mae’n ofynnol i gyfarwyddwyr: 
fabwysiadu polisiau cyfrifon addas a’u defnyddio’n gyson; 

lunio arfarniadau a gwneud amcangyfrifon yn rhesymol ac yn ddoeth; 
gydymffurfio a safonau cyfrifo sy’n gymwys; 

baratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes sy’n fyw oni bai ei bod yn anaddas 
i gymryd bod y cwmni am barhau mewn busnes. 

(c) Mae cyfarwyddwyr hefyd yn gyfrifol am: 

sicrhau bod cofnodion cyfrifo digonol yn cael eu cadw i ddiogelu asedau’r cwmni; 
gymryd camau rhesymol i atal ac i ddarganfod twyll ac unrhyw afreoleidd-dra arall. 

Cyn belled a bod y cyfarwyddwyr yn ymwybodol: 

nid oes unrhyw wybodaeth berthnasol nad yw archwilwyr y grwp yn ymwybodol ohonno; ac 
mae’r cyfarwyddwyr wedi cymryd pob cam y dylent fod wedi ei gymryd er mwyn gwneud eu 
hunain yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwiliadol berthnasol ac i sefydlu fod yr 
archwilwyr yn ymwybodol o’r wybodaeth yna. 

Mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gynhaliaeth a chywirdeb yr wybodaeth gorfforaethol 
ac ariannol sydd wedi ei chynnwys ar wefan y cwmni. Gall deddfwriaeth y Deyrnas Unedig 
sydd yn rheoli paratoi a dosbarthu datganiadau ariannol fod yn wahanol i ddeddfwriaeth 
mewn awdurdodaethau eraill. 

Yn achos S4C, mae’r cyfrifoldeb am baratoi Datganiad Ariannol yn disgyn ar yr Awdurdod fel corff 
statudol o dan Ddeddf Darlledu 1990 Atodlen 6 paragraffau 12 a 13 (fel yr addaswyd gan Adran 81 
Deddf Darlledu 1996, Deddf Cwmniau 1989 (Cymhwyster ar gyfer Apwyntiad i fod yn Archwilwyr 
Cwmni) (Diwygiadau Canlyniadol) Rheoliadau 1991 a pharagraff 71 rhan 1 Atodlen 15 Deddf 
Cyfathrebiadau 2003). 

Mae’r Prif Weithredwr, yng hyd a’r Cyfarwyddwr Cyllid, yn rhinwedd ei swyddogaeth fel swyddog 
cyfrifo, yn gyfrifol am sicrhau bod y Datganiad Ariannol yn cael ei baratoi, ac am weithredu’r camau 
rheoli. 

Mae’r Awdurdod yn cadarnhau bod Datganiad Ariannol S4C yn cydymffurfio a’r holl 
ofynion priodol. Mae’r Awdurdod yn ystyried ei fod yn cyflawni ei gyfrifoldebau ym 
mhob un o’r agweddau uchod. 

ARCHWILWYR 

Mae Grant Thornton UK LLP, sydd yn cynnig eu hunain fel archwilwyr yn unol ag Adran 56 (3) 
a pharagraffau 12 (2) a (3) Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd), wedi mynegi eu 
parodrwydd i barhau yn y swydd. Ceir eu hadroddiad ar y Datganiad Ariannol a Llywodraethiant 
Corfforaethol ar dudalennau 104 i 105. 

Ar orchymyn yr Awdurdod 

Arwel Ellis Owen Kathryn Morris 

Prif Weithredwr Cyfarwyddwr Cyllid 

28 Mehefin 2011 28 Mehefin 2011 


103/ 


GOING CONCERN 

Having regard to the funding settlement letter recieved from the Secretary of State which details the 
proposed total funding of S4C up to 31 March 2015, the Authority has a reasonable expectation that 
S4C has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. For this 
reason, it continues to adopt the going concern basis in preparing the Statement of Accounts. 

STATEMENT OF RESPONSIBILITIES - 
PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

(a) There is an overriding requirement under United Kingdom company law for directors to ensure 
that financial statements are prepared for each financial year which give a true and fair view of 
the state of affairs of their company as at the end of the financial year and of the profit or loss for 
that period. 

(b) In addition, directors are required: 

to adopt appropriate accounting policies and apply them consistently; 
to make judgements and estimates reasonably and prudently; 
to comply with applicable accounting standards; 

to prepare the financial statements on a going concern basis unless it is inappropriate 
to assume that the company will continue in business. 

(c) It is the responsibility of directors to: 

ensure that adequate accounting records are maintained to safeguard the assets of the company; 
take reasonable steps to prevent and detect fraud and other irregularities. 

In so far as the directors are aware: 

there is no relevant audit information of which the group’s auditors are unaware; 
and the directors have taken all steps that they ought to have taken to make themselves 
aware of any relevant audit information and to establish that the auditors are aware of 
that information. 

The directors are responsible for the maintenance and integrity of the corporate and financial 
information included on the company’s website. Legislation in the United Kingdom governing 
the preparation and dissemination of financial statements may differ from legislation in other 
jurisdictions. 

In the case of S4C, responsibility for the preparation of a Statement of Accounts is placed on 
the Authority as a statutory body by the Broadcasting Act 1990 Schedule 6 paragraphs 12 and 13 
(as amended by Section 81 of the Broadcasting Act 1996, the Companies Act 1989 (Eligibility for 
Appointment as Company Auditor) (Consequential Amendments) Regulations 1991 and paragraph 
71 part 1 of Schedule 15 to the Communications Act 2003). 

The Chief Executive, together with the Director of Finance, as accounting officer, has responsibility 
for ensuring that the Statement of Accounts is prepared and for the implementation of controls. 

The Authority confirms that S4C’s Statement of Accounts complies with all appropriate 
requirements. The Authority considers that it is discharging its responsibilities in all the 
above respects. 

AUDITORS 

Grant Thornton UK LLP, who offer themselves for reappointment in accordance with Section 56 
(3) and paragraphs 12 (2) and (3) of Schedule 6 to the Broadcasting Act 1990 (as amended), have 
expressed their willingness to continue in office. Their report on the Statement of Accounts and 
Corporate Governance is given on pages 104 to 105. 

By order of the Authority 


Arwel Ellis Owen Kathryn Morris 

Chief Executive Director of Finance 

28 June 2011 28 June 2011 













ADRODDIAD YR AWDURDOD AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
REPORT OFTHEAUTHORTTYFORTHE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


ADRODDIAD YR 
ARCHWILWYR ANNIBYNNOL 
IAELODAU AWDURDOD S4C 

Rydym wedi archwilio Datganiad Ariannol S4C ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2010, 
sy’n cynnwys y cyfrif elw a cholled cyfun, y mantolen gyfun, mantolen S4C, y datganiad o lifarian 
cyfun, y datganiad cyfanswm yr enillion a cholledion cydnabyddedig a’r nodiadau cysylltiedig. Y 
fframwaith adrodd ariannol a weithredwyd wrth eu paratoi yw’r gyfraith berthnasol a Safonau 
Cyfrifo’r Deyrnas Unedig (Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas 
Unedig). 

Caiff yr adroddiad hwn ei gyflwyno i aelodau’r Awdurdod yn unig, fel corff, yn unol a pharagraff 
13 (2) Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd). Cynhaliwyd ein gwaith archwilio er mwyn 
i ni allu datgan i aelodau’r Awdurdod ynghylch y materion hynny y mae gofyn i ni ddatgan yn eu 
cylch mewn adroddiad archwilwyr, ac nid am unrhyw ddiben arall. I’r graddau llawn a ganiateir 
gan y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn cymryd cyfrifoldeb i unrhyw un ac eithrio’r Awdurdod 
ac aelodau’r Awdurdod fel corff, am ein gwaith archwilio, ar gyfer yr adroddiad hwn, neu am y 
safbwyntiau a ffurfiwyd gennym. 

CYFRIFOLDEBAU PRIODOL AELODAU’R AWDURDOD A’R ARCHWILWYR 

Fel yr esbonnir yn llawn yn y Datganiad Cyfrifoldebau ar dudalennau 102 i 103, mae aelodau’r 
Awdurdod yn gyfrifol am baratoi’r Datganiad Ariannol ac am deimlo’n fodlon eu bod yn cynnig darlun 
cywir a theg. Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio’r Datganiad Ariannol yn unol a chyfraith berthnasol a’r 
Safonau Rhyngwladol ynghylch Archwilio (DU ac Iwerddon). Mae’r safonau hynny yn gofyn ein bod 
yn cydymffurfio gyda y Bwrdd Arferion Archwilio (APB) Safonau Moesegol i Archwilwyr. 

YSTQD YR ARCHWILIAD Q’R DATGANLADAU ARIANNOL 

Darparir disgrifiad o ystod archwiliad datganiadau ariannol ar wefan APB sef 
www.frc.org.uk/apb/scope/private.cfm. 

BARN AM Y DATGANIAD ARIANNOL 

Yn ein barn ni, mae’r Datganiad Ariannol: 

• yn cynnig darlun cywir a theg 0 sefyllfa’r Awdurdod a S4C ar 31 Rhagfyr 2010 ac o ganlyniad yr 
Awdurdod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar yr adeg honno; 

• wedi cael ei baratoi’n gywir yn unol ag Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas 
Unedig; ac 

• wedi cael ei baratoi yn unol a gofynion Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd) a Chyfarwyddyd yr 
Ysgrifennydd Gwladol ar Gyfrifon. 

BARN AM FATER ARALL A RAGNQDIR GAN 

DDEDDF DARLLEDU iqqo (FEL YR ADDASWYD) 

Yn ein barn ni, mae’r wybodaeth a nodir yn yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 
y caiff y Datganiadau Ariannol eu paratoi ar ei chyfer, yn cyd-fynd gyda’r Datganiad Ariannol. 

MATERION Y MAE GOFYN I NI ADRODD YN EU CYLCH DRWY EITHRIAD 

Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd ynghylch y materion canlynol, lie y mae Deddf Darlledu 

1990 (fel yr addaswyd) yn mynnu ein bod yn adrodd i chi os yw’r canlynol wedi digwydd yn ein barn 

ni: 

• nid oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi cael eu cadw, neu ni chafwyd ffurflenni sy’n ddigonol ar 
gyfer ein harchwiliad gan ganghennau nad ydym wedi ymweld a nhw; neu 

• nid yw Datganiad Ariannol yr Awdurdod yn cyd-fynd gyda’r ffurflenni a’r cofnodion cyfrifyddu; 
neu 

• nid yw datgeliadau penodol ynghylch tal aelodau a nodir gan y gyfraith wedi cael eu gwneud; neu 

• nid ydym wedi cael yr holl wybodaeth a’r esboniadau y mae angen i ni eu cael ar gyfer ein harchwiliad. 

J. Geraint Davies 

Archwiliwr Statudol Uwch 

dros ac ar ran Grant Thornton UK LLP 

Archwiliwr Statudol, Cyfrifwyr Siartredig 

CAERDYDD 

28 Mehefin 2011 


105/ 


INDEPENDENT AUDITOR’S 
REPORT TO THE MEMBERS 
OF THE S4C AUTHORITY 

We have audited the Statement of Accounts of S4C for the year ended 31 December 2010 which 
comprises the consolidated profit and loss account, the consolidated and S4C balance sheets, the 
consolidated cashflow statement, the statement of total recognised gains and losses and the related 
notes. The financial reporting framework that has been applied in their preparation is applicable law 
and the United Kingdom Accounting Standards (United Kingdom Generally Accepted Accounting 
Practice). 

This report is made solely to the Authority’s members, as a body, in accordance with paragraph 13 
(2) of schedule 6 to the Broadcasting Act 1990 (as amended). Our audit work has been undertaken 
so that we might state to the Authority’s members those matters we are required to state to them in 
an auditor’s report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept 
or assume responsibility to anyone other than the Authority and the Authority’s members as a body, 
for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed. 

RESPECTIVE RESPONSIBILITIES OF AUTHORITY MEMBERS AND AUDITORS 

As explained more fully in the Statement of Responsibilities set out on pages 102 to 103, the 
Authority members are responsible for the preparation of the Statement of Accounts and for being 
satisfied that it gives a true and fair view. Our responsibility is to audit the Statement of Accounts in 
accordance with applicable law and International Standards on Auditing (UK and Ireland). Those 
standards require us to comply with the Auditing Practices Board’s (APB’s) Ethical Standards for 
Auditors. 

SCOPE OF THE AUDIT OF THE STATEMENT OF ACCOUNTS 

A description of the scope of an audit of financial statements is provided on the APB’s website 
atwww.frc.org.uk/apb/scope/private.cfm. 

OPINION ON THE STATEMENT OF ACCOUNTS 

In our opinion the Statement of Accounts: 

• gives a true and fair view of the state of the Authority’s and S4C’s affairs as at 31 December 2010 
and of the Authority’s result for the year then ended; 

• has been properly prepared in accordance with United Kingdom Generally Accepted Accounting 
Practice; and 

• has been prepared in accordance with the requirements of the Broadcasting Act 1990 (as amended) 
and the Secretary of State’s Account Direction. 

OPINION ON OTHER MATTER PRESCRIBED 
BY THE BROADCASTING ACT iqqo (AS AMENDED) 

In our opinion the information given in the Annual Report for the financial year for which the 
Statement of Accounts is prepared is consistent with the Statement of Accounts. 

MATTERS ON WHICH WE ARE REQUIRED TO REPORT BY EXCEPTION 

We have nothing to report in respect of the following matters where the Broadcasting Act 1990 

(as amended) requires us to report to you if, in our opinion: 

• adequate accounting records have not been kept, or returns adequate for our audit have not been 
received from branches not visited by us; or 

• the Statement of Accounts of the Authority is not in agreement with the accounting records and 
returns; or 

• certain disclosures of members’ remuneration specified by law are not made; or 

• we have not received all the information and explanations we require for our audit. 

J. Geraint Davies 

Senior Statutory Auditor 

for and on behalf of Grant Thornton UK LLP 

Statutory Auditor, Chartered Accountants 

CARDIFF 

28 June 2011 


















DATGANIAD ARIANNOL S4C 2010 
STATEMENT OF ACCOUNTS 2010 


106/ 


CYFRIF ELW A 
CHOLLED CYFUN 
AM Y FLWYDDYN 
A DERFYNODD 
31 RHAGFYR 
2010 



Nodyn 

2010 

£000 

2009 

£000 

Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 
a Throsiant y Gronfa Gyffredinol 

2 

104.399 

104,947 

Trosiant yr Awdurdod 


104,399 

104,947 

Costau’r gwasanaeth rhaglenni 

Costau darlledu a dosbarthu 

Costau uniongyrchol eraill 


( 97 , 217 ) 

( 3 , 007 ) 

( 1 , 356 ) 

( 97 , 299 ) 

( 7 , 364 ) 

(2,220) 

Elw/(colled) gros 


2,819 

( 1 , 936 ) 

Costau gweithredu a gweinyddu 

3 

( 4 , 015 ) 

( 3 , 786 ) 

Colled gweithredol 

3 

(1,196) 

( 5 , 722 ) 

Eitem eithriadol 

2a 

( 5 , 869 ) 

_ 



( 7 , 065 ) 

( 5 , 722 ) 

Llog net 

5 

238 

179 

Colled ar weithgareddau cyffredin cyn trethiant 


(6,827) 

( 5 , 543 ) 

Trethiant ar golled ar weithgareddau cyffredin 

6 

_ 

_ 

Colled ar 61 trethiant 


(6,827) 

( 5 , 543 ) 

Trosglwyddiad 0 Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

14 

886 

2,783 

Cadwyd yn y Gronfa Gyffredinol 

14 

( 5 , 94 i) 

(2,760) 



Mae’r nodiadau ar dudalennau 116 i 147 
yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


107/ 


CONSOLIDATED 
PROFIT AND LOSS 
ACCOUNT FOR 
THE YEAR ENDED 
31 DECEMBER 
2010 



Note 

2010 

£000 

2009 

£000 

Public Service Fund Income 
and General Fund Turnover 

2 

104,399 

104,947 

Turnover of the Authority 


104,399 

104,947 

Cost of programme service 

Transmission and distribution costs 

Other direct costs 


( 97 , 217 ) 

(3,007) 

( 1 , 356 ) 

( 97 , 299 ) 

( 7 , 364 ) 

(2,220) 

Gross profit/(loss) 


2,819 

( 1 , 936 ) 

Operational and administrative expenses 

3 

( 4 ,oi 5 ) 

(. 3 , 786 ) 

Operating loss 

3 

(1,196) 

( 5 , 722 ) 

Exceptional item 

2a 

(5,869) 

_ 



(7,065) 

( 5 , 722 ) 

Net interest 

5 

2,28 

179 


Loss on ordinary activities before taxation(6.827)( 5 , 54 . 3 ) 


Taxation on loss on ordinary activities 

6 

- 

- 

Loss after taxation 


(6,827) 

( 5 , 543 ) 

Transfer from the Public Service Fund 

14 

886 

2,783 

Retained in the General Fund 

14 

( 5 , 94 i) 

(2,760) 



The notes on pages 116 to 147 form 
part of the Statement of Accounts. 























io8/ 


DATGANIAD ARIANNOL S4C 2010 
STATEMENT OF ACCOUNTS 2010 


MANTOLEN 
GYFUNAR 
31 RHAGFYR 
2010 


Asedau Sefydlog 


Nodyn 


Asedau diriaethol 8 

Buddsoddiadau 9 


Asedau Cyfredol 

Stoc 10 

Dyledwyr 11 

Buddsoddiadau 12 

Arian vn v banc ac mewn llaw 


Credydwyr: symiau i’w talu o fewn 
' hlwvddvn Jtel 

Asedau Cyfredol Net 

Ased Pensiwn 21 

Cvfanswm Asedau llai Rhwvmedigaethau 

Cronfeydd 

Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 14 

Cronfa Gvffredinol 14 

Cvfanswm Cronfeydd 



2010 


2009 

£000 

£000 

£000 

£000 


7,172 7,244 

131 6,000 

7,303 13,244 


16,182 

16,829 

2,196 

2,168 

27,631 

26,653 

4,514 

6,380 

50,523 

52,030 

( 9 , 501 ) 

( 9 , 7 Q 6 ) 


41.022 

1,600 

49 . 92,4 


- 4 - 2 , 3-24 

100 


44.668 


26,713 27,399 

23,212 28,260 

40.024 _ 44.668 


Cymeradwywyd y Datganiad Ariannol 
gan yr Awdurdod ar 28 Mehefin 2011. 


Huw Jones Arwel Ellis Owen Kathryn Morris 

Cadeirydd Prif Weithredwr Cyfarwyddwr Cyllid 


Mae’r nodiadau ar dudalennau 116 i 147 
yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


109/ 


CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET 
AT 31 DECEMBER 
2010 





2010 


2009 

Note 

£000 

£000 

£000 

£000 

Fixed Assets 






Tangible assets 

8 

7,172 


7,244 


Investments 

9 

131 


6.000 





7,303 


13,244 

Current Assets 






Stock 

10 

16,182 


16,829 


Debtors 

11 

2,196 


2,168 


Investments 

12 

27,631 


26,653 


Cash at bank and in hand 


4,514 


6.480 




50,523 


52,030 


Creditors: amounts falling 






due within one year 

13 

(9,501) 


( 9 , 706 ) 


Net Current Assets 



41.022 


42,324 

Pension Asset 

21 


1,600 


100 

Total Assets less Liabilities 



49,924 


55,668 

Reserves 






Public Service Fund 

14 


26,713 


27,399 

General Fund 

14 


23,212 


28.260 

Total Reserves 



49924 


55,668 

The Statement of Accounts was approved 
by the Authority on 28 June 2011. 

Huw Jones Arwel Ellis Owen 


Kathryn Morris 



Chairman Chief Executive 


Director of Finance 




The notes on pages 116 to 147 form 
part of the Statement of Accounts. 
























110 / 


DATGANIAD ARIANNOL S4C 2010 
STATEMENT OF ACCOUNTS 2010 


MANTOLEN 
S4CAR 
31 RHAGFYR 
2010 


Asedau Sefydlog 

Nodyn 

£000 

2010 

£000 

£000 

2009 

£000 

Asedau diriaethol 

Buddsoddiadau 

8 

9 

7,172 


7,244 





7,172 


7,244 

Asedau Cyfredol 






Stoc 

Dyledwyr 

Arian yn y banc ac mewn llaw 

10 

11 

16,182 

6,545 

4,122 


16,829 

7,126 

4,426 




26,849 


28,381 


Credydwyr: symiau i’w talu 0 fewn 
blwyddyn 

13 

(8,qo8) 


(8,326) 


Asedau Cyfredol Net 



17,941 


20,055 

Ased Pensiwn 

21 


1,600 


100 


Cvfanswm Asedau llai Rhwvmedigaethau 26,713 27,399 


Cronfeydd 




Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

14 

26,713 

27,399 

Cronfa Gyffredinol 

14 

- 

- 

Cvfanswm Cronfevdd 


26,713 

27,399 


Cymeradwywyd y Datganiad Ariannol 
gan vr Awdurdod ar 28 Mehefin 2011. 

Huw Jones Arwel Ellis Owen Kathryn Morris 

Cadeirydd Prif Weithredwr Cyfarwyddwr Cyllid 


Mae’r nodiadau ar dudalennau 116 i 147 
yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


in/ 


S4C BALANCE 
SHEET AT 
31 DECEMBER 
2010 





2010 


2009 

Note 

£000 

£000 

£000 

£000 

Fixed Assets 






Tangible assets 

8 

7,172 


7,244 


Investments 

9 

- 


- 





7,172 


7,244 

Current Assets 






Stock 

10 

16,182 


16,829 


Debtors 

11 

6,545 


7,126 


Cash at bank and in hand 


4,122 


4,426 




26,849 


28,381 


Creditors: amounts falling 






due within one vear 

13 

(8,908) 


(8.226) 


Net Current Assets 



17,941 


20.055 

Pension Asset 

21 


1,600 


100 

Total Assets less Liabilities 



26,713 


27,399 

Reserves 






Public Service Fund 

14 


26,713 


27,399 

General Fund 

14 


- 


- 

Total Reserves 



26,713 


27,399 

The Statement of Accounts was approved 
by the Authority on 28 June 2011. 

Huw Jones Arwel Ellis Owen 


Kathryn Morris 



Chairman Chief Executive 


Dirctor of Finance 




The notes on pages 116 to 147 form 
part of the Statement of Accounts. 




























112 / 


DATGANIAD ARIANNOL S4C 2010 
STATEMENT OF ACCOUNTS 2010 


DATGANIAD LLIF 
ARIAN CYFUN 
AM Y FLWYDDYN 
A DERFYNODD 
31 RHAGFYR 
2010 




2010 

2009 


Nodyn 

£000 

£000 

Allanlif net ariannol 0 weithgareddau gweithredol 

15 

(b 52 i) 

(2,175) 

Enillion ar fuddsoddiadau a chostau 
benthyciadau 

Llog a dderbyniwyd 


238 

179 

Mewnlif net ariannol 0 enillion 
ar fuddsoddiadau a chostau benthyciadau 


238 

179 

Trethiant 


. 

. 

Pryniant cyfalafol a buddsoddiadau ariannol 




Pryniant asedau sefydlog diriaethol 


(584) 

( 338 ) 

Gwerthiant asedau sefvdlog diriaethol 


1 

2 

Allanlif net ariannol 0 bryniant 
cyfalafol a buddsoddiadau ariannol 


(583) 

( 336 ) 

Lleihad mewn arian 

16 

(1,866) 

(2,332) 


Mae’r nodiadau ar dudalennau 116 i 147 
ynffurfiorhan or Datganiad Ariannol. 


113 / 


CONSOLIDATED 
CASH FLOW 
STATEMENT FOR 
THE YEAR ENDED 
31 DECEMBER 
2010 


Net cash outflow from operating activities 

Note 

15 

2010 

£000 

(1,521) 

2009 

£000 

(2,175) 

Returns on investments and servicing 
of finance 

Interest received 


238 

179 

Net cash inflow from returns 

on investments and servicing of finance 


238 

179 

Taxation 


_ 

_ 

Capital expenditure and financial investments 

Purchase of tangible fixed assets 


(584) 

( 338 ) 

Sale of tangible fixed assets 


1 

2 

Net cash outflow from capital 

expenditure and financial investment 


(583) 

( 336 ) 

Decrease in cash 

16 

(1.866) 

(2.332) 


The notes on pages 116 to 147 form 
part of the Statement of Accounts. 
















114 / 


DATGANIAD ARIANNOL S4C 2010 
STATEMENT OF ACCOUNTS 2010 


PRIF DDATGANIAD 
ARALL 

-DATGANIAD CYFANSWM 
YR ENILLION A CHOLLEDION 
CYDNABYDDEDIG (STRGL) 


Colled ar weithgareddau cyffredin ar 61 trethiant 
Trosglwyddiad o Gronfa Gwasanaeth Cyhoeddus 
Newid yng ngwerth marchnadol y buddsoddiad 
asedau cyfredol 

Enillion/(Colledion) actiwaraidd ar asedau a rhwymedigaethau’r 
cynllun pensiwn 

Cyfanswm y (colledion)/enillion 
cvdnabvddedig vn vstod v flwvddvn 


2010 

2009 

£000 

£000 

(6,827) 

( 5 , 543 ) 

886 

2,783 

883 

5,122 

200 

(1,600) 

14 , 858 ) 

762 


Mae’r nodiadau ar dudalennau 116 i 147 
yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


115/ 


OTHER PRIMARY 
STATEMENT 
-STATEMENT OF 
TOTAL RECOGNISED 
GAINS AND LOSSES 
(STRGL) 



2010 

2009 


£000 

£000 

Loss on ordinary activities after taxation 

(6,827) 

( 5 , 543 ) 

Transfer from the Public Service Fund 

886 

2,783 

Change in market value of current 
asset investment 

883 

5,122 

Actuarial gain/(loss) on the pension scheme 
assets and liabilities 

200 

(1.600) 

Total recognised (losses)/gains 
for the year 

(4,858) 

762 


The notes on pages 116 to 147 form 
part of the Statement of Accounts. 










NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


116/ 


NODIADAU 
I’R CYFRIFON 
AM Y FLWYDDYN 
A DERFYNODD 
31 RHAGFYR 
2010 


l. POLISIAU CYFRIFO 

Gwelir isod brif bolisiau cyfrifo’r Awdurdod. 

(A) SAIL PARATOI’R DATGANIAD ARIANNOL 

Paratowyd y Datganiad Ariannol o dan y confensiwn costau hanesyddol addasedig ac yn unol 
a pharagraff 12 (1) Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd), y Cyfarwyddyd Cyfrifon a 
ryddhawyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol a safonau cyfrifo perthnasol. Ceir copi o’r Cyfarwyddyd 
Cyfrifon o Swyddfa’r Wasg yn S4C. 

(B) SAIL CYFUNO 

Mae’r Datganiad Ariannol cyfun yn ymgorffori rhai S4C a’i his-ymgymeriadau (gweler nodyn 9) 
a luniwyd hyd at 31 Rhagfyr 2010. Caiff elw neu golledion ar drafodion grwp eu dileu’n llawn. Pan gaiff 
is-gwmni ei brynu, caiff holl asedau a rhwymedigaethau’r is-gwmni sy’n bodoli ar ddyddiad ei brynu 
eu cofnodi yn 61 eu gwerthoedd teg gan adlewyrchu eu cyflwr ar y dyddiad hwnnw. 

ICl INCWM 

(i) Cynhwysir incwm o’r Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn y cyfrif elw a cholled 
pan y’i derbynnir. 

(ii) Mae incwm arall, sydd yn cynnwys incwm 0 werthu amser hysbysebu, hawliau mewn rhaglenni 
teledu, nawdd, marsiandio, cyhoeddi, a gweithgareddau buddsoddi yn cael ei gydnabod yn y cyfrif 
elw a cholled ar sail gronnol. 

1 CH 1 COSTAU RHAGLENNI 

Caiff costau rhaglenni’r gwasanaeth cyhoeddus sydd wedi’u comisiynu eu dileu’n llwyr ar y darllediad 
cyntaf neu pan ddaw yn glir na fydd darllediad. 

1 D 1 STQC RHAGLENNI A STOC ARALL 

Mae costau uniongyrchol a gyfyd wrth gomisiynu neu brynu rhaglenni i’r gwasanaeth cyhoeddus sydd 
heb eu darlledu yn ymddangos fel stoc, ar 61 darparu ar gyfer gwariant ar ddeunydd nad yw’n debygol 
o gael ei ddarlledu. Am gyfres o raglenni, mae’r dosraniad stoc rhwng rhaglenni a orffennwyd ond heb 
eu darlledu a rhaglenni ar ganol eu cynhyrchu wedi ei seilio ar gyfanswm y gost hyd yn hyn ynghyd a 
chost gytundebol pob pennod a gwblhawyd. 

Diffinnir cost uniongyrchol fel taliadau a wnaed neu sy’n ddyledus i gwmn'iau cynhyrchu 
neu gyflenwyr rhaglenni. 

fDDl INCWM A DDERBYNIWYD CYN Y GWARIANT PERTHYNOL 

Oherwydd y polis'iau uchod, derbyniwyd incwm o’r Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon 
cyn cynnwys yr holl gostau yn y cyfrif elw a cholled. Ar ddyddiad y fantolen, trosglwyddir unrhyw 
incwm a dderbynnir ymlaen llaw i Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus. Pan mae costau perthynol yn 
codi, trosglwyddir symiau cyfatebol 0 incwm perthnasol 0 Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus i’r cyfrif 
elw a cholled. Mae’r cyfrif elw a cholled felly yn cynnwys trosglwyddiad net i Gronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus, neu oddi wrtho, yn adlewyrchu’r trosglwyddiadau hyn. 


(E) BUDDSODDLADAU 

Cyfrifir buddsoddiadau yn 61 yr hyn a dalwyd amdanynt llai unrhyw symiau sydd wedi’u dileu. 


117/ 


NOTES TO 
THE ACCOUNTS 
FOR THE YEAR 
ENDED 
31 DECEMBER 
2010 


l. ACCOUNTING POLICIES 

The principal accounting policies of the Authority are set out below. 
fAl BASIS OF PREPARATION OF STATEMENT OF ACCOUNTS 

The Statement of Accounts has been prepared under the modified historical cost convention 
and in compliance with paragraph 12 (1) of Schedule 6 to the Broadcasting Act 1990 
(as amended), the Accounts Direction issued by the Secretary of State and applicable 
accounting standards. A copy of the Accounts Direction can be obtained from S4C’s Press Office. 

(B) BASIS OF CONSOLIDATION 

The consolidated Statement of Accounts incorporate those of S4C and of its subsidiary undertakings 
(see note 9) drawn up to 31 December 2010. Profits or losses on intra - group transactions are 
eliminated in full. On acquisition of a subsidiary, all of the subsidiary’s assets and liabilities which exist 
at the date of acquisition are recorded at their fair values reflecting their condition at that date. 

(C) INCOME 

(i) Income from the Department for Culture, Media and Sport is credited to the profit and loss 
account when it is received. 

(ii) Other income, which includes income from sales of airtime, rights in television programmes, 
sponsorship, merchandising, publishing and investment activities, is recognised in the profit 
and loss account on an accruals basis. 

(D) COST OF PROGRAMMES 

The cost of commissioned public service programmes is wholly written off on first transmission or as 
soon as it becomes apparent that no transmission will result. 

(E) PROGRAMME AND OTHER STOCKS 

Direct costs incurred in the commissioning or purchase of public service programmes as yet 
untransmitted are carried forward as stock, after providing for expenditure on material which is 
unlikely to be transmitted. For a series of programmes, the allocation of stock between programmes 
completed but not yet transmitted and programmes in the course of production is based on total costs 
to date and the contractual cost per completed episode. 

Direct cost is defined as payments made or due to production companies or 
programme suppliers. 

(F) INCOME RECEIVED IN ADVANCE OF RELATED EXPENDITURE 

As a result of the above policies, income from the Department for Culture, Media and Sport is received 
in advance of all costs being charged to the profit and loss account. At the balance sheet date, any 
income received in advance is transferred to the Public Service Fund. As the related costs are charged, 
there is a corresponding transfer of the relevant income from the Public Service Fund to the profit and 
loss account. The profit and loss account therefore contains a net transfer to or from the Public Service 
Fund comprising these transfers. 


(G) INVESTMENTS 

Investments are included at cost less amounts written off. 




















NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACXOUNTSFORTHE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


(FI ASEDAU SEFYDLOG DIRIAETHOL 

Cyfrifir asedau sefydlog diriaethol yn 61 yr hyn a dalwyd amdanynt ynghyd ag unrhyw gostau prynu 
perthnasol, llai dibrisiant. Caiff dibrisiant ei gyfrif er mwyn dileu cost yr ased sefydlog diriaethol 
llai gweddill ei werth yn gyfartal dros y cyfnod yr amcangyfrifir y caiff ei ddefnyddio. Mae’r prif 
gyfraddau a ddefnyddir i’r diben hwn fel a ganlyn: 

Offer a chyfarpar 20% 

Adeiladau rhyddfraint dros 40 mlynedd 

Caiff gwelliannau i adeiladau ar brydles fer eu dileu’n gyfartal dros 
gyfnod y brydles. Ni ddibrisir tir rhyddfraint. 

(FFI CYFRANIADAU PENSIWN 

Cynllun budd diffiniedig 

Mae’r costau pensiwn a godir ar y cyfrif elw a cholled wedi’u seilio ar y dulliau a damcaniaethau 
actiwaraidd sydd a’r amcan o wasgaru costau pensiwn disgwyliedig dros fywydau gwasanaethol 
y gweithwyr sydd yn y cynllun, er mwyn sicrhau bod y gost pensiwn rheolaidd yn cynrychioli 
canran sylweddol llyfn o’r gyflogres bensiynadwy gyfredol a’r dyfodol disgwyliedig. Gwastateir 
amrywiaethau o’r gost reolaidd dros weddill cyfartaledd bywydau gwasanaethol gweithwyr 
cyfredol y cynllun. 

Cynllun cyfraniadau diffiniedig 

Mae’r costau pensiwn a godir ar y cyfrif elw a cholled yn cynrychioli swm y cyfraniadau sy’n daladwy 
i’r cynllun ar gyfer y cyfnod cyfrifo. 

fGl ASEDAU WEDI EU PRYDLESU 

Caiff rhenti sydd yn daladwy o dan brydlesi gweithredol eu cynnwys yn gyfartal 
dros gyfnod y brydles drwy’r cyfrif elw a cholled. 

fNGl TRETHIANT 

Paratowyd y Datganiad Ariannol ar y sail na chodir unrhyw dreth ar symiau a dderbynia 
S4C oddi wrth yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. 

Codir treth gorfforaeth ar elw sy’n cael ei gynhyrchu gan is-ymgymeriadau. 

fHI ARIAN TRAMOR 

Cynhwysir asedau a rhwymedigaethau mewn arian tramor yn 61 y gyfradd gyfnewid ar ddyddiad 
y fantolen. Cynhwysir trafodion yn 61 y gyfradd gyfnewid ar y dyddiad mae’n digwydd. Mae 
gwahaniaethau cyfnewid sy’n codi o werthiannau tramor a chyfnewid arian yn cael eu dangos 
yn y cyfrif elw a cholled. 

HI BUDDSODDIADAU ASEDAU CYFREDOL 

Caiff buddsoddiadau asedau cyfredol eu cofnodi yn 61 yr hyn a dalwyd amdanynt i ddechrau, 
yna cant eu hailbrisio yn unol a’u gwerth ar y farchnad agored ar ddiwedd pob blwyddyn. 

Caiff unrhyw elw neu golled heb ei wireddu sy’n codi o ganlyniad i’r buddsoddiadau, ei 
gydnabod yn uniongyrchol mewn ecwiti, trwy gyfrwng datganiad cyfanswm yr enillion 
a cholledion cydnabyddedig. 

2 . GWYBODAETH RANNOL - DOSBARTHU BUSNES 

Derbynnir incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus er mwyn i’r Awdurdod gyflawni ei gyfrifoldebau 
gwasanaeth cyhoeddus (o fewn ystyr Adran 207 Deddf Cyfathrebiadau 2003). 

Mae trosiant y Gronfa Gyffredinol yn cynrychioli’r incwm a grewyd gan weithgareddau masnachol 
a gweithgareddau nad ydynt yn rhan o’r gwasanaeth cyhoeddus fel y cantiateir o dan Adran 206 
Deddf Cyfathrebiadau 2003 a’r darpariaethau trawsnewidiol ym mharagraff 27 Atodlen 18 Deddf 
Cyfathrebiadau 2003. 


119/ 


(HI TANGIBLE FIXED ASSETS 

Tangible fixed assets are stated at cost, together with any incidental expenses of acquisition, 
less depreciation. Depreciation is calculated so as to write off the cost of the asset less its 
residual value on a straight line basis over its estimated useful life. The principal annual 
rates used for this purpose are as follows: 

Plant and equipment 20% 

Freehold buildings over 40 years 

Improvements to short leasehold buildings are amortised on a straight line basis 
over the remaining period of the lease. Freehold land is not depreciated. 

HI PENSION CONTRIBUTIONS 

Defined benefit scheme 

The pension costs charged against the profit and loss account are based on the actuarial 
methods and assumptions designed to spread the anticipated pension costs over the service 
lives of the employees in the scheme, so as to ensure that the regular pension cost represents 
a substantially level percentage of the current and expected future pensionable payroll. 

Variations from regular cost are spread over the average remaining service lives of current 
employees in the scheme. 

Defined contribution scheme 

The pension costs charged to the profit and loss account represent the amount of the contributions 
payable to the scheme in respect of the accounting period. 

f.D T.F.ASF.D ASSETS 

Operating lease rentals are charged to the profit and loss account on a straight line 
basis over the lease term. 

flO TAXATION 

The Statement of Accounts is prepared on the basis that taxation is not levied in 
relation to amounts received by S4C from the Department for Culture, Media and Sport. 

Profits generated by subsidiary undertakings are subject to corporation tax. 

('Ll FOREIGN CURRENCIES 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the rates 
of exchange ruling at the balance sheet date. Transactions are translated at the rate ruling at 
the date of the transaction. Exchange differences arising on translation and transactions in foreign 
currencies are dealt with through the profit and loss account. 

(Ml CURRENT ASSET INVESTMENTS 

Current asset investments are initially recorded at cost and are revalued to their open 
market value at each year end. Any unrealised gain or loss arising on the investments 
shall be recognised directly in equity, through the statements of total recognised gains 
and losses. 

2 . SEGMENTAL INFORMATION - CLASSES OF BUSINESS 

Public Service Fund income is received in order that the Authority may fulfil its public 
service responsibilities (within the meaning of Section 207 of the Communications Act 2003). 
General Fund turnover represents the income generated from commercial and other 
non-public service activities as permitted under Section 206 of the Communications 
Act 2003 and the transitional provisions contained in paragraph 27 of Schedule 18 to 
the Communications Act 2003. 


















120 / 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cvhoeddus a throsiant v Gronfa Gvffredinol 



Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

£000 

2010 

£000 

£000 

2009 

£000 

Incwm a dderbyniwyd oddi wrth ADdCCh 

Incwm arall 

101,647 

68 


101,369 

103 


Trosiant y Gronfa Gyffredinol 


101,715 


101,472 

Gwerthiant rhaglenni a hysbysebu 

Cyhoeddi a marsiand'io 

2,410 

274 


3459 

316 




2,684 


3,475 

Trosiant y grwp 


104,399 


104,947 

Ceir isod ddadansoddiad 0 drosiant y Gronfa Gyffredinol yn 61 marchnad ddaearyddol: 




2010 

£000 


2009 

£000 

Y Deyrnas Unedig 

Gweddill Ewrop 

Unol Daleithiau America 

Gweddill v Bvd 


2,489 

84 

21 

90 


3,049 

318 

108 



2,684 


3,475 

COLLED GWEITHREDOL 

Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

Gweithgareddau Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

£000 

—[2,519! 

2010 

£000 

£000 

( 5 , 926 ) 

2009 

£000 



( 2 , 519 ) 


( 5 , 926 ) 

Cronfa Gyffredinol 

Gwerthiant rhaglenni a hysbysebu 

Cyhoeddi a marsiand'io 

Gweithgareddau eraill 

562 

257 

504 


1,013 

112 

( 921 ) 




1,323 


204 



( 1 , 196 ) 


( 5 , 722 ) 

ASEDAU NET 

Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

Gweithgareddau Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

£000 

26,713 

2010 

£000 

£000 

27,399 

2009 

£000 

Cronfa Gyffredinol 

Gwerthiant rhaglenni a hysbysebu 

Cyhoeddi a marsiand'io 

Gweinyddiaeth 

Gweithgareddau eraill 

340 

155 

1 

22,716 

26,713 

966 

107 

1 

27 T 95 

27,399 



23,212 


28,269 



49,925 


55,668 


121/ 


Public Service Fund income and General Fund turnover 


Public Service Fund income 

£000 

2010 

£000 

£000 

2009 

£000 

Income received from the DCMS 

Other income 

101,647 

68 


101,369 

103^ 


General Fund turnover 


101,715 


101,472 

Programme and airtime sales 

Publishing and merchandising 

2,410 

274 


3459 

316 




2.684 


3,475 

Group turnover 


104,399 


104,947 

An analysis of General Fund turnover by geographical market is given below: 





2010 

£000 


2009 

£000 

United Kingdom 

The rest of Europe 

United States of America 

Rest of the World 


2,489 

84 

21 

90 


3,049 

318 

108 



2,684 


. 3,475 

OPERATING LOSS 

Public Service Fund 

Public Service Fund activities 

£000 

(2,519) 

2010 

£000 

£000 

( 5 , 926 ) 

2009 

£000 

General Fund 

Programme and airtime sales 

Publishing and merchandising 

Other activities 

562 

257 

504 

( 2 , 519 ) 

1,013 

112 

( 921 ) 

( 5 , 926 ) 



1,323 


204 



( 1 , 196 ) 


( 5 , 722 ) 

NET ASSETS 

Public Service Fund 

Public Service Fund activities 

£000 

26,713 

2010 

£000 

£000 

27,399 

2009 

£000 

General Fund 

Programme and airtime sales 

Publishing and merchandising 
Administration 

Other trading activities 

340 

155 

1 

22,716 

26,713 

966 

107 

1 

27,195 

27,399 



23.212 


28,269 



49,925 


33.668 








































NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACXOUNTSFORTHE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


2a. EITEM EITHRIADOL 
Cydnabuwyd ar 61 colled gweithredol: 



2010 

2009 


£000 

£000 

Gostyngiad parhaol mewn gwerth buddsoddiad 

( 5 , 86 q 1 

_ 


(5,860) 


2. COLLED GWEITHREDOL 



Nodir y colled gweithredol ar 61 : 




2010 

2009 


£000 

£000 

Cost y gwasanaeth rhaglenni 



Dibrisiant ac amorteiddio 

372 

331 

Costau staffio 

7,215 

6,891 

Taliadau prydlesi gweithredol 

60 

51 

Teithio a chynhaliaeth 

106 

106 

Costau gweithredu a gweinyddu 



Costau staffio 

1,364 

1,288 

Dibrisiant 

320 

329 

Taliadau i’r archwilwyr: 



Gwasanaethau archwilio 

59 

57 

Gwasanaethau eraill 

8 

1 

Costau gweinyddu eraill 

2,177 

2,022 

Taliadau prydlesi gweithredol: 



Tir ac adeiladau 

32 

32 

Arall 

20 

22 

Teithio a chynhaliaeth 

35 

35 


4.015,'1.786 


Mae’r dadansoddiad 0 gostau gweithredu a gweinyddu fel a ganlyn: 


2010 

2009 

£000 

£000 

Costau Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 3,867 

3,613 

Costau’r Gronfa Gyffredinol 148 

173 

4,015 

3,786 


123/ 


2a. EXCEPTIONAL ITEM 


Recognised below operating loss: 

Permanent diminution in valuation of investment 

2010 

£000 

(5,869) 

2009 

£000 


(5,869) 


2. OPERATING LOSS 



Operating loss is stated after: 




2010 

2009 


£000 

£000 

Cost of programme service 



Depreciation and amortisation 

372 

331 

Staff costs 

7,215 

6,891 

Operating lease costs 

60 

51 

Travel and subsistence 

106 

106 

Operational and administrative expenses 



Staff costs 

1,364 

1,288 

Depreciation 

320 

329 

Auditors’ remuneration: 



Audit services 

59 

57 

Other services 

8 

1 

Other administrative expenses 

2,177 

2,022 

Operating lease costs: 



Land and buildings 

32 

32 

Other 

20 

22 

Travel and subsistence 

35 

35 


4.015. 1.786 


The operational and administrative expenses can be analysed as follows: 



2010 

2009 


£000 

£000 

Public Service Fund expenses 

3,867 

3,613 

General Fund expenses 

148 

473 


4,015 

3,786 






















124 / 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


4 . AELODAU A SWYDDOGION CYFLOGEDIG 

Mae cyfanswm cydnabyddiaeth swyddogion cyflogedig yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 



2010 

2009 


£000 

£000 

Cyflogau gros 

7,041 

6,652 

Cyfraniadau YC y cyflogwr 

706 

701 

Cyfraniadau pensiwn v cyflogwr 

832 

826 


8,579 

8,179 


Yn ystod y flwyddyn cyflogwyd ar gyfartaledd 158 o swyddogion cyflogedig (2009 - 156) 
yn y meysydd canlynol: 




2010 


2009 


Rhif 

Rhif 

Rhif 

Rhif 


Dynion 

Menywod 

Dynion 

Menywod 

Comisiynu 

8 

10 

6 

10 

Darlledu a Dosbarthu 

42 

30 

44 

30 

Cyfathrebu 

10 

12 

10 

12 

Cyllid, Gweinyddiaeth, Adnoddau Dynol 

4 

14 

4 

14 

Materion Busnes 

2 

10 

1 

10 

Corfforaethol a Pholisi Masnachol 

4 

12 

4 

11 


70 

88 

69 

8t . 


Cyfanswm teithio a chynhaliaeth a dalwyd i swyddogion cyflogedig yn ystod 2010 oedd £123,897 
(2009 - £128,206). 

CYDNABYDDIAETH YR AELODAU 

Roedd cyfanswm cydnabyddiaeth aelodau’r Awdurdod am y flwyddyn fel a ganlyn: 



2010 

2009 


£000 

£000 

Cyfanswm y taliadau 

129 

127 


129 

127 


125/ 


4 . MEMBERS AND EMPLOYEES 

Total employee remuneration during the year comprised: 



2010 

2009 


£000 

£000 

Gross salaries 

7,041 

6,652 

Employer’s NI contributions 

706 

701 

Employer’s pension contributions 

832 

826 


8 , 5.79 

8,179 


The average number of employees during the year was 158 (2009 -156) 
employed as follows: 




2010 


2009 


Number 

Number 

Number 

Number 


Male 

Female 

Male 

Female 

Commissioning 

8 

10 

6 

10 

Broadcast and Distribution 

42 

30 

44 

30 

Communications 

10 

12 

10 

12 

Finance, Administration, Human Resources 

4 

14 

4 

14 

Business Affairs 

2 

10 

1 

10 

Coroorate and Commercial Policy 

4 

12 

4 

11 


ZQ 

88 

69 

8z 


Total travel and subsistence reimbursed to employees during 2010 was £123,897 
(2009 - £128,206). 

MEMBERS’ REMUNERATION 

Total remuneration of the Authority members for the year was as follows: 



2010 

2009 


£000 

£000 

Total remuneration 

129 

127 


129 

127 




















126/ 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


CYDNABYDDIAETH YR AELODAU fPARHAD) 

Dangosir taliadau i aelodau’r Awdurdod am y flwyddyn isod: 



Cyfanswm 

Cyfanswm 


2010 

2009 


£ 

£ 

Bill Davies 

9,650 

9,650 

John Davies 

7,238 

- 

Eira Davies 

2,413 

9,650 

Cenwyn Edwards 

9,650 

9,650 

Dyfrig Jones 

9,650 

6,731 

Glenda Jones 

7,238 

- 

John Walter Jones 

49,024 

52,370 

Syr Roger Jones 

9,650 

9,650 

Dr Chris Llewelyn 

2,413 

9,650 

Winston Roddick CB QC 

9,650 

9,650 

Rheon Tomos 

12,379 

9,650 


Penodwyd Dyfrig Jones ym mis Ebrill 2009 
Penodwyd John Davies a Glenda Jones ym mis Ebrill 2010 
Ymddeolodd Eira Davies a Chris Llewelyn ym mis Mawrth 2010 
Ymddeolodd John Walter Jones ym mis Rhagfyr 2010 


Penodwyd Rheon Tomos yn Is-gadeirydd ym mis Rhagfyr 2010 

Yn ystod y flwyddyn, hawliodd Aelodau’r Awdurdod y treuliau canlynol wrth gyflawni 
eu dyletswyddau. 

TREULIAU AELODAU’R 

AWDURDOD 

2010 

Teithio_Cvnhaliaeth_Lletygarwch 

2009 


£ 

£ 


£ 

£ 

£ 

Bill Davies 

2,082 

275 


_ 

2,357 

1,335 

Eira Davies 

28 

340 



368 

2,409 

John Davies 

807 

582 



1,389 


Cenwyn Edwards 

3,040 

1,633 



4,673 

5,405 

Dyfrig Jones 

2,019 

1,593 



3,612 

848 

Glenda Jones 

96 

51 



147 


John Walter Jones 

1,272 

863 



2,135 

2,035 

Syr Roger Jones 

58 

244 



302 


Dr Chris Llewelvn 


128 



128 

68 

Winston Roddick CB QC 

335 

6l 



396 


Rheon Tomos 

305 

141 



446 

59 

Cyfanswm 

10,042 

5,911 



15,953 

12,159 


127/ 


MEMBERS’ REMUNERATION fCONT.f 

The remuneration of the Authority members during the year is shown below: 



Total 

Total 


2010 

2009 


£ 

£ 

Bill Davies 

9,650 

9,650 

John Davies 

7,238 

- 

Eira Davies 

2,413 

9,650 

Cenwyn Edwards 

9,650 

9,650 

Dyfrig Jones 

9,650 

6,731 

Glenda Jones 

7,238 

- 

John Walter Jones 

49,024 

52,370 

Sir Roger Jones 

9,650 

9,650 

Dr Chris Llewelyn 

2,413 

9,650 

Winston Roddick CB QC 

9,650 

9,650 

Rheon Tomos 

12,379 

9,650 


Dyfrig Jones was appointed in April 2009 

John Davies and Glenda Jones were appointed in April 2010 

Eira Davies and Chris Llewelyn retired in March 2010 

John Walter Jones retired in December 2010 

Rheon Tomos was appointed Vice Chair in December 2010 

During the year, the Authority Members incurred the following expenses in the performance 


of their duties. 

AUTHORITY MEMBERS’ 

EXPENSES 

Travel 

Subsistence 

Hospitality 

2010 

2009 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Bill Davies 

2,082 

275 

_ 

2,357 

1,335 

Eira Davies 

28 

340 


368 

2.40Q 

John Davies 

807 

582 


1,389 


Cenwyn Edwards 

3,040 

1,633 


4,673 

5,405 

Dyfrig Jones 

2,019 

1,593 


3,612 

848 

Glenda Jones 

q6 

51 


147 


John Walter Jones 

1,272 

863 


2,135 

2,035 

Sir Roger Jones 

58 

244 


302 


Dr Chris Llewelyn 


128 


128 

68 

Winston Roddick CB QC 335 

6l 


396 


Rheon Tomos 

3Q5 

141 


446 

59 

Total 

10.042 

5,9H 


15,953 

12,159 






































128/ 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


Dangosir taliadau i aelodauT Tim Gweithredol yn ystod y flwyddyn isod: 



Tal 

Buddiannau 

Cyfanswm 

Cyfanswm 


gros 


2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Arwel Ellis Owen 

53 

_ 

53 

_ 

Rhian Gibson 

*123 

6 

129 

102 

Delyth Wynne Griffiths 

71 

7 

78 

79 

Iona Jones 

150 

8 

158 

161 

Garffild Lloyd Lewis 

85 

4 

89 

71 

Elin Morris 

92 

- 

92 

69 

Kathryn Morris 

86 

6 

92 

92 

Arshad Rasul 

103 

7 

110 

110 

Huw Rossiter 

- 

- 

- 

48 

Clive Jones (Anweithredol) 

25 

- 

25 

25 


*Yn cynnwys £27,700 taliad yn lie rhybudd diswyddo 

Ymddiswyddodd Rhian Gibson ym mis Hydref 2010 
Penodwyd Arwel Ellis Owen ym mis Gorffennaf 2010 
Penodwyd Garffild Lloyd Lewis ym mis Mawrth 2009 
Penodwyd Elin Morris ym mis Ebrill 2009 
Ymddiswyddodd Huw Rossiter ym mis Mawrth 2009. 


TREULLAU AELODAU’R 

TIM RHEOLI 

Teithio 

Cvnhaliaeth 

Lletvaarwch 

2010 

2009 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Rhian Gibson 

422 

372 

_ 

794 

2,254 

Delyth Wynne Griffiths 

L 413 

1,342 

32 

2,787 

1,797 

Iona Jones 

1.929 

870 

42 

2,841 

2.902 

Garffild Llovd Lewis 

4,570 

11,076 


15,646 

10.325 

Elin Morris 

793 

6 7 

22 

882 

703 

Kathrvn Morris 

679 

120 


799 

938 

Arwel Ellis Owen 

1,889 

582 

87 

2,558 


Arshad Rasul 

2,991 

330 


3,321 

6,821 

Clive Jones 
(aelod anweithredol) 

631 

102 


733 

1,043 

Cvfanswm 

15,317 

14.0861 

183, 

30,361 

26,783 


Dangosir manylion hawliau o dan gynllun budd diffiniedig a chyfraniadau i gynllun cyfraniadau 
diffiniedig ar gyfer aelodau’r Tim Rheoli yn ystod y flwyddyn ar y dudalen nesaf. 


129/ 


The remuneration of the Management Team during the year is shown below: 



Gross 

Benefits 

Total 

Total 


pay 

in kind 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Arwel Ellis Owen 

53 

_ 

53 

_ 

Rhian Gibson 

*123 

6 

129 

102 

Delyth Wynne Griffiths 

71 

7 

78 

79 

Iona Jones 

150 

8 

158 

161 

Garffild Lloyd Lewis 

85 

4 

89 

71 

Elin Morris 

92 

- 

92 

69 

Kathryn Morris 

86 

6 

92 

92 

Arshad Rasul 

103 

7 

110 

110 

Huw Rossiter 

- 

- 

- 

48 

Clive Jones fnon-executive) 

25 

- 

25 

25 


^Includes £27,700 payment in lieu of notice 

Rhian Gibson resigned in October 2010 

Arwel Ellis Owen joined in July 2010 

Garffild Lloyd Lewis was appointed in March 2009 

Elin Morris was appointed in April 2009 

Huw Rossiter resigned in March 2009. 


MANAGEMENT TEAM 

MEMBERS’ EXPENSES 

Travel 

Subsistence 

HosDitalitv 

2010 

2009 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Rhian Gibson 

422 

372 

_ 

794 

2,254 

Delyth Wynne Griffiths 

1,413 

1,342 

32 

2,787 

1,797 

Iona Jones 

1,929 

870 

42 

2,841 

2,902 

Garffild Llovd Lewis 

4,570 

11,076 


15,646 

10,325 

Elin Morris 

793 

67 

22 

882 

703 

Kathrvn Morris 

679 

120 


799 

938 

Arwel Ellis Owen 

1,889 

582 

8t 

2,558 


Arshad Rasul 

2,991 

33 Q 


3 JI 21 

6,821 

Clive Jones 
(non executive) 

6,31 

102 


733 

1,043 

Cvfanswm 

15,317 

14.861 

183 

30.361 

26.783 


Details of defined benefit entitlements and contributions to defined contribution 
schemes for the Management Team during the year are shown on the next page. 
































NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 



Cynllun cyfraniadau diffiniedig 
Cyfraniadau 
S4C 

Cynllun budd diffiniedig 
Gwerthoedd Gwerthoedd 
blynyddol trosglwyddo 


2010 

2009 

Pensiwn 

Cronedig 

ar 

31/12/10 

Cynnydd 
yny 
pensiwn 
cronedig yn 
Y flwyddyn 

Gwerth 
trosglwyddo 
ar 31/12/10 

Gwerth Cynnydd 

trosglwyddo yn y gwerth 
ar 31/12/09 trosglwyddo 
llai’ 

cyfraniadau’r 
aelodau yn 
y flwyddyn 


£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 £000 

Rhian Gibson 

9 

9 

_ 

_ 

_ 

_ 

Delyth Wynne Griffiths 

- 

- 

28 

27 

405 

349 52 

Iona Jones 

15 

15 

- 

- 

- 

- 

Garffild Lloyd Lewis 

8 

6 

- 

- 

- 

- 

Elin Morris 

9 

7 

- 

- 

- 

- 

Kathryn Morris 

- 

- 

4 i 

40 

832 

732 95 

Arshad Rasul 

10 

10 

- 

- 

- 

- 


LLOG NET 

2010 

2009 


£000 

£000 

Llog a dderbynnir 
- ar adnau tymor byr 

38 

79 

- Incwm cyllido net parthed 
v cynllun pensiwn 

200 

100 


238 _ 17 Q 


6. TRETHIANT 

Paratowyd y Datganiad Ariannol ar y sail na chodir unrhyw drethiant ar symiau 
a dderbynia S4C oddi wrth yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. 

2010 

£000 

Treth gorfforaeth y Deyrnas Unedig ar 28% 

Cymwysiadau i’r tal trethiant am y 
cyfnodau blaenorol 

2009 

£000 

Tal trethiant cyfredol am y cyfnod 




2010 

2009 


£000 

£000 

Colled ar weithgareddau cyffredin 

cyn trethiant 

(6,827) 

( 5 , 543 ) 

Colled ar weithgareddau cyffredin 

wedi’i lluosi a’r gyfradd treth safonol yn y DU 0 28% 

(1,912) 

(i, 552 ) 

Effeithiau: 

Costau na ellir eu tynnu at ddibenion treth 

1,788 

3 i 

Newidiadau amseru eraill 

(124) 

742 

Trosglwyddo i incwm gohiriedig 

248 

- 779 

Tal trethiant cyfredol am v cyfnod 




131/ 


Rhian Gibson 
Delyth Wynne Griffiths 
Iona Jones 
Garffild Lloyd Lewis 
Elin Morris 
Kathryn Morris 
Arshad Rasul 


Defined contribution scheme 

S4C 

contributions 

Defined benefit scheme 
Annual Transfer 

values values 

2010 

2009 

Accured 
Pension at 
31/12/10 

Increase in 
accured 
pension 
over year 

Transfer 
value at 
31/12/10 

Transfer 
value at 
31/12/09 

Increase 
in transfer 
value less 
members 
contribution 

over 

year 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

9 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

28 

27 

405 

349 

52 

15 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 i 

40 

832 

732 

95 

10 

10 

- 

- 

- 

- 

- 


q. NET INTEREST 

Interest receivable 
-short term deposits 
-Net finance income relating to defined 
benefit scheme 

2010 

£000 

38 

200 

2009 

£000 

79 

100 


238 

179 

6. TAXATION 

The Statement of Accounts is prepared on the basis that taxation is not levied 


in relation to amounts received by S4C from the Department for Culture, Media and Sport. 



2010 

2009 


£000 

£000 

United Kingdom corporation tax at 28% 

- 

- 

Adjustment to taxation charge in respect 
of previous periods 



Current taxation for the period 




2010 

2009 


£000 

£000 

Loss on ordinary activities 
before taxation 

(6,827) 

( 5 , 543 ) 

Loss on ordinary activities multiplied by 
standard rate of tax in the UK of 28% 

(1,912) 

( 1 , 552 ) 

Effects of: 

Expenses not deductible for tax purposes 

1,788 

31 

Other timing differences 

(124) 

742 

Transfer from deferred income 

248 

Z 79 

Current taxation for period 
























132 / 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


7 . COLLED SY’N 
BERTHNASOLI S4C 

Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadau adran 230 Ddeddf Cwmniau 1985 ac nid yw wedi 
cynnwys cyfrif elw a cholled S4C yn y Datganiad Ariannol hwn. Mae colled S4C am y 
flwyddyn yn £2.086m (2009 - £7.383111). Ceir gwybodaeth bellach yn nodyn 14. 

8. ASEDAU SEFYDLOG DIRIAETHOL 

YR AWDURDOD A S4C 




Tir ac Adeiladau 

Offer a 


Cyfanswm 

Rhyddfraint 

Prydles 

Fer 

Chyfarpar 

Cost 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar1Ionawr 2010 

17,962 

9,165 

209 

8,588 

Ychwanegiadau 

621 

- 

- 

621 

Gwerthiannau 

(109) 

- 

- 

( 1 Q 9 ) 


Ar 31 Rhagfvr 2010 

18,474 

9,165 

209 

9,100 

Dibrisiant 

Ar1Ionawr 2010 

10,718 

3,236 

209 

7,273 

Cost am y flwyddyn 

692 

197 

- 

495 

Gwerthiannau 

(108) 

- 

- 

(108) 


Ar 31 Rhagfyr 2010 11,302_3.433_209 7,660 


Gwerth llyfr net 

Ar 31 Rhagfyr 2010 

7,172 

5,732 


1,440 

Ar 31 Rhagfvr 200Q 

7,244 

5,929 


1,315 


TIR AC ADEILADAU 

Pafiliwn S4C ar faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol yn Llanelwedd yw’r eiddo dan brydles fer. 

Mae eiddo dan ryddfraint yn ymwneud a phencadlys S4C ym Mharc Ty Glas a Lambourne Crescent, 
Llanisien. Mae gwerth £1,791,257 o dir rhyddfraint wedi ei gynnwys o dan y pennawd 
tir ac adeiladau rhyddfraint. Nid yw hwn wedi ei ddibrisio. 

ASEDAU A DDIBRISIWYD YN LLAWN 

Ar 31 Rhagfyr 2010, mae asedau sefydlog yn cynnwys asedau a gostiodd 
£6,671,186 (2009 - £6,369,466) a ddibrisiwyd yn llawn ond a gai eu defnyddio o hyd. 

Mae’r Awdurdod wedi ystyried gwerth yr asedau sefydlog diriaethol heb eu hailbrisio. Mae’r 
Awdurdod yn fodlon nad yw cyfanswm gwerth yr asedau yma ar yr amser hwn yn sylweddol wahanol 
na’r cyfanswm a fynegwyd ar gyfer yr asedau yn y Datganiad Ariannol. 


133 / 


7 . LOSS ATTRIBUTABLE 

TO S 4 C 

The Authority has adopted section 230 of the Companies Act 1985 and has not 
included S4C’s profit and loss account in this Statement of Accounts. S4C’s loss 
for the year is £2.086m (2009 - £7.3831x1). Further information is given in note 14. 

8 . TANGIBLE FIXED ASSETS 

THE AUTHORITY AND S 4 C 


Land & Buildings Plant & 

Total Freehold Short Equipment 

Leasehold 

£000 £000 £000 £000 


Cost 

At 1 January 2010 

Additions 

Disposals 

17,962 

621 

(109) 

9,165 

209 

8,588 

621 

( 109 ) 

At 31 December 2010 

18,474 

9,165 

209 

9,100 

Depreciation 

At 1 January 2010 

10,718 

3,236 

209 

7,273 

Charge for year 

692 

197 

- 

495 

Disposals 

(108) 

- 

- 

fio8) 

At 31 December 2010 

11.302 

3.433 

20Q 

7.660 

Net book amount 

At 31 December 2010 

7,172 

5 , 7.32 

- 

1,440 

At 31 December 2000 

7,444 

5,929 


1,315 


LAND AND BUILDINGS 

The short leasehold building is S4C’s pavilion at the Royal Welsh Showground, Llanelwedd. 

Freehold property relates to S4C’s headquarters at Parc Ty Glas and Lambourne Crescent, Llanishen. 
Included in freehold land and buildings is freehold land of £1,791,257 which has not been depreciated. 

FULLY DEPRECIATED ASSETS 

At 31 December 2010, fixed assets includes assets at a cost of 

£6,671,186 (2009 - £6,369,466) which were fully depreciated but still in use. 

The Authority has considered the value of tangible fixed assets without revaluing them. The Authority 
is satisfied that the aggregate value of those assets at the time was not significantly different than the 
aggregate amount at which they are stated in the Statement of Accounts. 




























134 / 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


q. BUDDSODDIADAU ASEDAU SEFYDLOG 

Mae cyfanswm buddsoddiadau asedau sefydlog yn cynnwys: 

Yr Awdurdod 

2010 2009 

2010 

S4C 

2009 


£ 

£ 

£ 

£ 

Buddsoddiadau asedau sefydlog 

6,000,000 

- 

3 

3 

Lleihad parhaol yng ngwerth y 
buddsoddiad 

( 5 , 868 , 975 ) 




Trosglwyddiad 0 fuddsoddiad 
asedau cyfredol (nodyn 12) 


6,000,000 




131,025 

6,000,000 

3 

3 


Buddsoddiadau asedau sefydlog 

S4C Cyfranddaliadau mewn 

ymgymeriadau grwp 
£ 

Cost a gwerth llyfr net ar 1 Ionawr 2010 3 

Ychwanegiadau - 

Cost a gwerth llyfr net ar .'-11 Rhagfyr 2010_3 

Ar 31 Rhagfyr 2010, roedd yr Awdurdod yn dal 20% neu fwy 0 ecwiti’r canlynol: 


Canran a ddaliwyd 


S4C 

Masnachol 

Cvf 

Gwlad 

ymgorffori 

Cymru a 
Lloegr 

Dosbarth y 
cyfranddaliad 
a ddaliwyd 

Cyffredin 

Gan y prif 
ymgymeriad 

100% 

Gan yr 

Awdurdod 

100% 

Natur 
y busnes 

Cwmni buddsoddi a darparu 
gwasanaethau rheoli i 
is-gwmniau masnachol 

S4C Digital 

Cymru a 

Cyffredin 

100% 

100% 

Cwmni dal 

Media Ltd 

Lloegr 





S4C 

Cymru a 

Cyffredin 


100% 

Gwerthu gofod 

Rhyngwladol Lloegr 




hysbysebu a 

Cvf 





rhaglenni 

S4C2 Cyf 

Cymru a 

Cyffredin 

100% 

100% 

Darlledu digidol a 


Lloegr 




darparu gwasanaethau 


darlledu digidol 


Mae’r is-ymgymeriadau i gyd wedi eu cyfuno yn y Datganiad Ariannol. 

Maent i gyd yn is-ymgymeriadau yn rhinwedd cyfranddaliadau 0 100%. 

Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon hawl mynediad 
llawn i ddatganiadau ariannol holl is-ymgymeriadau yr Awdurdod sydd mewn bodolaeth 
nawr neu a greir yn y dyfodol. 

io. STOC 


Mae’r stoc rhaglenni heb eu darlledu a stoc arall fel a ganlyn: 

Yr Awdurdod S4C 



2010 

2009 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Rhaglenni ar ganol 

eu cynhyrchu 

5,257 

3,849 

5,257 

3,849 

Rhaglenni a orffennwyd 

ond eto i’w darlledu 

10,525 

12,980 

10,925 

12,980 


16,182 

16,829 

16,182 

16,829 


135 / 


q. FIXED ASSET INVESTMENTS 


Total fixed asset investments comprise: 

Authority 

2010 2009 

S4C 

2010 

2009 


£ 

£ 

£ 

£ 

Fixed asset investments 

6,000,000 

- 

3 

3 

Permanent dimunition in valuation 
of investment 

( 5 , 868 , 975 ) 




Transfer from current 
asset investment (note 12) 


6.000.000 




131925 

6.000.000 

3 

3 


Fixed asset investments 

S4C Shares in 

group undertakings 
£ 

Cost and net book amount at 1 January 2010 3 

Additions- 


Cost and net book amount at 31 December 2010_3 

At 31 December 2010 the Authority held 20% or more of the equity of the following: 


Proportion held 


S4C 

Masnachol 

Cvf 

Country of 
incorporation 

Wales and 
England 

Class of share 
capital held 

Ordinary 

By parent 
undertaking 

100% 

By the 

Authority 

100% 

Nature 
of business 

Investment company & provision 
of management services to 
commercial subsidiaries 

S4C Digital 

Wales and 

Ordinary 

100% 

100% 

Holding 

Media Ltd 

England 




company 

S4C 

Wales and 

Ordinary 


100% 

Selling of 

Rhyngwladol 

England 




airtime and 

Cvf 





programmes 

S4C2 Cyf 

Wales and 

Ordinary 

100% 

100% 

Digital broadcasting 


England and provision of digital 

broadcasting services 

All of the subsidiary undertakings have been consolidated in the Statement of Accounts. 

All are wholly owned subsidiary undertakings. 

The Secretary of State for Culture, Media and Sport has a full right of access 
to the financial statements of all the Authority’s subsidiary undertakings in 
existence now, or set up in the future. 

10. STOCK 


Stock of untransmitted programmes and other stock comprise the following: 

Authority S4C 



2010 

2009 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Programmes in course 

of production 

5,257 

3,849 

5,257 

3,849 

Programmes completed 

but not yet transmitted 

1&525 

12.080 

10.025 

12.080 


16.182 

16.820 

16.182 

16.820 





























136 / 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


li. DYLEDWYR 

Yr Awdurdod S4C 



2010 

2009 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Dyledwyr masnachol 

539 

379 

4,927 

5,653 

Benthyciadau i swyddogion 

Taliadau nawdd 

5 

7 

5 

7 

cymdeithasol a threthi eraill 

7 

26 

7 

26 

TAW 

Blaendaliadau ac 

1,002 

988 

996 

980 

incwm cronedig 

643 

768 

610 

460 


2,196 

2,168 

6,545 

7,126 


Mae’r benthyciadau i swyddogion yn cwmpasu’r Cynllun Cyfrifiadur Cartref a’r Cynllun Beicio i’r 
Gwaith. 

12. BUDDSODDLADAU ASEDAU CYFREDOL 

Yr Awdurdod S4C 



2010 

2009 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Buddsoddiad mewn rhaglenni - 





hawliau dosbarthu 

611 

516 

- 

- 

Cronfa fuddsoddi 

27,020 

26,137 

- 

- 


27,6.31 

26,653 



Ni wnaeth y cwmni brynu na gwerthu unrhyw hawliau rhaglenni yn ystod y flwyddyn. 
Cafodd £5,300 o’r hawliau a ddaliwyd eu hamorteiddio yn ystod y flwyddyn. Gwnaeth y 


cwmni flaendaliadau 0 £97,500 ar gytundebau cyd-gynhyrchu fel cydnabyddiaeth am hawliau 

dosbarthu yn ystod y flwyddyn. Adferodd y cwmni £13,666 o' 

'r buddsoddiad yn ystod y flwyddyn 

a gostyngwyd y ddarpariaeth yn erbyn y balans adferadwy gan £11,643. 



Cronfa fuddsoddi: 






Yr Awdurdod 

S4C 



2010 

2009 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Cronfa fuddsoddi at 1 Ionawr 

Newid yn werth masnachol y 

26,137 

27,015 



buddsoddiad 

Trosglwyddiad i fuddsoddiad 

883 

5,122 

” 

” 

asedau sefydlog 

- 

(6,000) 

- 

- 


27.020 

26,137 




12. CREDYDWYR: SYMIAU I’W TALU 0 FEWN BLWYDDYN 



Yr Awdurdod 


S4C 


2010 

2009 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Credydwyr masnachol 

1,041 

512 

905 

471 

Credydwyr rhaglenni 

656 

1,748 

656 

1,748 

Taliadau nawdd cymdeithasol 
a threthi eraill 

195 

. 

195 

. 

TAW 

1 

1 

- 

- 

Credydwyr eraill 

291 

737 

- 

- 

Symiau cronedig 

7,317 

6,708 

7452 

6,107 


9,501 

q ,706 

8.QO8 

8,326 


137 / 


11. DEBTORS 

Authority S4C 



2010 

2009 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Trade debtors 

539 

379 

4,927 

5,653 

Loans to employees 

Social security and 

5 

7 

5 

7 

other taxes 

7 

26 

7 

26 

VAT 

1,002 

988 

996 

980 

Prepayments and 
accrued income 

643 

768 

610 

460 


2,196 

2,168 

6,545 

7,126 

The loans to employees consist of the Home Computer Initiative and the Cycle to Work 


Scheme. 





12. CURRENT ASSET INVESTMENTS 






Authority 

S4C 



2010 

2009 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Investment in programmes - 





distribution rights 

611 

516 

- 

- 

Investment fund 

27.020 

26,137 

- 

- 


27,631 

26,653 



The company did not acquire or dispose of any programme rights in the year. £5,300 
of the rights held were amortised in the year. The company made advances of £97,500 
on co-production agreements in consideration for distributing rights during the year. 

The company recovered £13,666 of the investment in the year, and reduced the provision 


against the recoverability of the balance by £11,643. 




Investment fund: 






Authority 

S4C 



2010 

2009 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Investment fund at 1 January 

Change in market value of 

26,137 

27,015 

“ 

“ 

investment 

Transfer to fixed 

883 

5,122 

” 

” 

asset investments 

- 

(6.000) 

- 

- 


27.020 

26,137 



13 . CREDITORS: AMOUNTS FALLING DUE WITHIN ONE YEAR 




Authority 

S4C 



2010 

2009 

2010 

2009 


£000 

£000 

£000 

£000 

Trade creditors 

1,041 

512 

905 

471 

Programme creditors 

Social security and 

656 

1,748 

656 

1,748 

other taxes 

195 

- 

195 

- 

VAT 

1 

1 

- 

- 

Other creditors 

291 

737 

- 

- 

Accruals 

7,317 

6.708 

7,152 

6 ,io t 


9,501 

9,706 

8,908 

8,326 


























NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACXOUNTSFORTHE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


14 . CRONFEYDD YR AWDURDOD 

Cronfa’r Gwasanaeth Cronfa 


Cyhoeddus- Gyffredinol 



Pensiwn 

Asedau 

Stoc 

Eraill 

Cyfanswm 


FRS 17 
£000 

Sefydlog 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar1Ionawr 2010 

100 

7,244 

16,829 

3,226 

28,269 

55,668 

Gweddill y Gronfa Gyffredinol 
am y flwyddyn 

. 

. 

. 

. 

( 3 , 657 ) 

( 3 , 657 ) 

Trosglwyddiad Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 

1,500 

(72) 

( 647 ) 

(2,867) 

_ 

(2,086) 

Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 




1,400 

(1,400) 


Ar 31 Rhagfyr 2010 

1,600 

7,172 

16,182 

1,759 

23,212 

49,925 

CRONFEYDD S 4 C 

Cronfa’r Gwasanaeth 

-Cyhoeddus- 

Pensiwn Asedau Stoc 

Eraill 

Cronfa 

Gyffredinol 

Cyfanswm 


FRS 17 
£000 

Sefydlog 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar1Ionawr 2010 

100 

7,244 

16,829 

3,226 

- 

27,399 

Gweddill y Gronfa Gyffredinol 
am y flwyddyn 

. 

. 

. 

. 

1,400 

1,400 

Trosglwyddiad Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 

1,500 

(72) 

(647) 

(2,867) 

_ 

(2,086) 

Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 




1,400 

(1,400) 


Ar 31 Rhagfyr 2010 

1,60c 

1 7.172 

16,182 

1,759 


26,713 


Trosglwyddwyd cyfanswm o £o.886m o’r Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 
yn 2010 (2009 - £2.78301). Mae hyn yn cynnwys trosglwyddiad o’r Gronfa Gyffredinol o £1.40001 
(2009 - £3.000m), trosglwyddiad o Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus o £2.o86m (2009 - £7.38310) 
fel y dangosir uchod a’r £o.20om enillion actwaraidd (2009 loss - £i.6oom). 


15. ALLANLIF NET ARIANNOL 0 WEITHGAREDDAU GWEITHREDOL 



2010 

2009 


£000 

£000 

Colled gweithredol 

(1,196) 

( 5 , 722 ) 

Colled 0 werthu asedau sefydlog 

- 

3 

Dibrisiant ac amorteiddio 

692 

660 

Lleihad mewn stoc 

648 

5,807 

(Cynnydd)/lleihad mewn dyledwyr 

(29) 

3,231 

Lleihad mewn credydwyr 

(i, 542 ) 

(6,008) 

Cynnydd mewn buddsoddiadau 

( 94 ) 

(146) 

Allanlif net ariannol 0 
weithgareddau gweithredol 

(1,521) 

( 2 , 175 ) 


139 / 


14 . AUTHORITY RESERVES 

Public Service General 



FRS 17 
Pension 
£000 

-Fund- 

Fixed 

Assets 

£000 

Stock 

£000 

Other 

£000 

Fund 

£000 

Total 

£000 

At 1 January 2010 

100 

7,244 

16,829 

3,226 

28,269 

55,668 

General Fund surplus 
for the year 

_ 

_ 

_ 

_ 

( 3 , 657 ) 

( 3 , 657 ) 

Public Service Fund transfer 
to profit and loss account 

1,500 

(72) 

(647) 

(2,867) 

. 

(2,086) 

Transfer to Public Service 

Fund 




1,400 

(1,400) 


At 31 December 2010 

1,600 

7,172 

16,182 

1,759 

23,212 

49,925 

S 4 C RESERVES 

FRS 17 
Pension 
£000 

Public Service 

-Fund- 

Fixed Stock 
Assets 

£000 £000 

Other 

£000 

General 

Fund 

£000 

Total 

£000 

At 1 January 2010 

100 

7,244 

16,829 

3,226 

- 

27,399 

General Fund surplus 
for the year 

_ 

_ 

_ 

_ 

1,400 

1,400 

Public Service Fund transfer 
to profit and loss account 

1,500 

(72) 

(647) 

(2,867) 

_ 

(2,086) 

Transfer to Public Service 

Fund 




1,400 

(1,400) 


At 31 December 2010 

1.600 

ZA 72 

16.182 

1,759 


26.712 


In total £o.886m has been transferred to the profit and loss account from the Public Service Fund 
in 2010 (2009 - £2.783m). This comprises the £1.40010 (2009 - £3.000m) transfer from the General 
Fund, the £2.086m (2009 - £7.38310) Public Service Fund transfer set out above and the actuarial 
gain of £o.20om (2009 loss - £i.6oom). 


15. NET CASH OUTFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 



2010 

2009 


£000 

£000 

Operating loss 

(1,196) 

( 5 , 722 ) 

Loss on sale of fixed assets 

- 

3 

Depreciation and amortisation 

692 

660 

Decrease in stock 

648 

5,807 

(Increase)/decrease in debtors 

(29) 

3,231 

Decrease in creditors 

(i, 542 ) 

(6,008) 

Increase in investments 

( 94 ) 

(146) 

Net cash outflow from operating 
activities 

(1,521) 

(2,175) 


























140/ 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


16. CYSONIAD Y LLIF ARLAN NET A’R SYMUDIAD MEWN CRONFEYDD NET 

2010 

£000 


2009 

£000 


Lleihad arian yn ystod y flwyddyn 

Newidiadau i gronfeydd o ganlyniad i lifariannu 
Cronfevdd net ar 1 Ionawr 2010 


(1,866) 

(1,866) 

6,380 


(2,332) 

(2,332) 

8,712 


Cronfevdd net ar 31 Rhagfvr 2010 


- 4 , 514 - 


6,38o 


17. DADANSODDIAD O’R NEWIDIADAU MEWN CRONFEYDD NET 

Ar 

31/12/10 
£000 

Arian mewn ll aw ac yn v banc _6,380_ (1. 866) 4 .514 


Ar 

Llifarian 

01/01/10 

2010 

£000 

£000 

6,380 

(1,866) 


18. YMRWYMIADAU PRYDLESI GWEITHREDOL 

Mae gan yr Awdurdod yr ymrwymiadau canlynol dan brydlesi gweithredol 
yn daladwy yn ystod y flwyddyn ariannol hyd at 31 Rhagfyr 2011: 

2010 2009 

£000 £000 

Tir ac Adeiladau 

Cyfnod y brydles yn dirwyn i ben: 


2011 

8 

8 

2012 - 2015 

24 

24 - 


32 

32 

Prydlesi gweithredol eraill 

Cyfnod y brydles yn dirwyn i ben: 



2011 

6 

11 

2012 - 2015 

52 

56 


58 

67 


iq. YMRWYMIADAU CYFALAFOL - YR AWDURDOD AC S 4 C 

Nid oedd gan yr Awdurdod ac S4C unrhyw ymrwymiadau cyfalafol ar 31 Rhagfyr 2010 
nac ar 31 Rhagfyr 2009. 

20. YMRWYMIADAU RHACT.F.NNT - YR AWDURDOD AC S 4 C 

Ar 31 Rhagfyr 2010, yr oedd yr Awdurdod ac S4C wedi ymrwymo’n gytundebol 
i wario’r symiau a ganlyn ar raglenni: 

2010 2009 

£000 £000 

Ymrwymiadau rhaglenni 14.323_q.205 

21. CYNLLUN PENSIWN 
Cynllun cyfraniadau diffiniedig 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig er budd gweithwyr. 

Mae asedau’r cynllun yn cael eu gweinyddu gan ymddiriedolwyr mewn cronfeydd unigol sy’n 
annibynnol o rai’r Awdurdod. Cafwyd tal pensiwn o £462,302 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 
Rhagfyr 2010 yn seiliedig ar gyfraniad y cwmni 0 10% o gyflogau pensiynedig (2009 - £433,544). 


141/ 


16. RECONCILIATION OF NET CASH FLOW TO MOVEMENT IN NET FUNDS 



2010 

2009 


£000 

£000 

Decrease in cash in the year 

(1,866) 

(2,332) 

Change in funds resulting from cashflows 

(1,866) 

(2,332) 

Net funds at 1 January 2010 

6,380 

8,712 


Net funds at 21 December 2010_ 4.314 _6.380 


17 . ANALYSIS OF CHANGES IN NET FUNDS 

At 

Cashflow 

At 


01/01/10 

2010 

31/12/10 


£000 

£000 

£000 

Cash in hand and at bank 

6.380 

(1.866) 

4,514- 


18. OPERATING LEASE COMMITMENTS 

The Authority has the following commitments under operating 
leases which are due during the financial year to 31 December 2011: 

2010 2009 

£000 £000 

Land and Buildings 
Lease period expiring: 

2011 8 8 

2012 - 2013_24_24 


Other operating leases 

Lease period expiring: 



2011 

6 

11 

2012 - 2015 

52 

56 


58 

67 


iq. CAPITAL COMMITMENTS - AUTHORITY AND S 4 C 

The Authority and S4C had no capital commitments at either 31 December 2010 

or 31 December 2009. 


20. PROGRAMME COMMITMENTS - AUTHORITY AND S 4 C 

At 31 December 2010, the Authority and S4C had the following contractual 

commitments for expenditure on programmes: 


Programme commitments 


2010 

2009 

£000 

£000 

14.323 

9.205 


21. PENSION SCHEME 
Defined contribution scheme 

The Authority operates a defined contribution pension scheme for the benefit of employees. 

The assets of the scheme are administered by trustees in individual funds independent of those 
of the Authority. The pension charge for the year ended 31 December 2010 amounted to £462,302 
arising from the company contribution rate of 10% of pensionable salaries (2009 - £433,544). 
































142/ 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


Cynllun budd diffiniedig 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun budd diffiniedig, sydd yn rhan o Gynllun Pensiwn Staff 
Ofcom (CTA gynt), i bob aelod o staff cymwys. Mae asedau’r cynllun yn cael eu gweinyddu gan 
ymddiriedolwyr mewn cronfa sy’n annibynnol o rai’r Awdurdod. 

Cafwyd tal pensiwn 0 £369,610 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Rhagfyr 2010 (2009 - £392,095). 

Cododd cyfraniad y cyflogwr i 33.4% ar 01 Ionawr 2008 tra oedd cyfraniad yr aelodau yn 5.5% trwy’r 
flwyddyn. 

Seilir costau a rhwymedigaethau’r cynllun ar brisiad actiwaraidd. Cynhaliwyd y prisiad actiwaraidd 
llawn diweddaraf ar 31 Rhagfyr 2006 gan actwari annibynnol cymwys. 

Y prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actwari oedd: 



2010 

2009 

2008 

Chwyddiant 

3 - 5 % 

3 - 6 % 

3.0% 

Cyfradd disgownt rhwymedigaethau’r cynllun 

Cyfradd cynnydd mewn pensiynau cysylltiedig 

5.4% 

5 - 6 % 

6.4% 

yn llawn a’r mynegai pris manwerthu 

Cyfradd cynnydd mewn pensiynau 

3 - 5 % 

3 - 6 % 

3.0% 

sydd a mynegai pris cyfyng 

3 - 4 % 

3 - 5 % 

2.8% 

Cyfradd cynnydd mewn cyflogau am y flwyddyn ganlynol 

4 . 0 % 

4.1% 

3 - 5 % 

Ar sail y rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd ar gyfer disgwyliadau 

einioes, 

disgwylir i 

bensiynwr sydd 


yn awr yn 60 fyw am 27.3 blwyddyn bellach (2009 - 27.1 blwyddyn). Darparir lwfans ar gyfer 
gwelliannau yn y dyfodol parthed disgwyliadau einioes. 

Mae’r swm sy’n gynwysedig yn y fantolen yn tarddu o oblygiadau’r Awdurdod i’r cynllun 
fel a ganlyn: 




2010 


2009 


2008 


Cyfradd 

Gwerth 

Cyfradd 

Gwerth 

Cyfradd 

Gwerth 


enillion 

£ 

enillion 

£ 

enillion 

£ 

Buddsoddiadau ecwiti 

7.6% 

5,900,000 

7.6% 

13,800,000 

7.1% 

10,900,000 

Bond'fau Llywodraeth 

3 - 6 % 

9,800,000 

- 

- 

3 - 3 % 

700,000 

Bondiau Corfforaethol 

5.1% 

1,600,000 

- 

- 

- 

- 

Blwydd-daliadau yswiriedig 5.0% 

8,500,000 

5.2% 

8,280,000 

6.4% 

6,400,000 

Arian 

1.3% 

200,000 

1.896 

920,000 

1.7% 




2010 


2009 





£ 


£ 



Cyfanswm gwerth 
marchnadol yr asedau 
Gwerth presennol 


26,000,000 


23,000,000 



rhwymedigaethau’r cynllun 

(24,400,000) 


(22,900,000) 



Ased pensiwn net 


1,600,000 


100,000 




Yn unol ag FRS 17, dangosir y cynllun ar y fantolen ar 31 Rhagfyr 2010 fel ased net o £i.6m 
(2009 - £o.im). 


143 / 


Defined benefit scheme 

The Authority operates a defined benefit scheme, which is part of the Ofcom (former ITC) Staff 
Pension plan, for all qualifying employees. The assets of the scheme are administered by trustees 
in a fund independent from those of the Authority. 

The pension charge of the year ended 31 December 2010 amounted to £369,610 (2009 - £392,095). 

The employer’s contribution rate was increased to 33.4% on 01 January 
2008 with the members’ contribution remaining at 5.5% throughout the year. 

Costs and liabilities of the scheme are based on actuarial valuations. The latest full actuarial 
valuation was carried out at 31 December 2006, by a qualified independent actuary. 


The main assumptions used by the actuary were: 


Price inflation 

Discount rate for scheme liabilities 
Rate of increase in fully RPI-linked 
pensions 

Rate of increase in pensions with 
limited price indexation 
Rate of increase in salaries for forthcoming year 


2010 

2009 

2008 

3 - 5 % 

3 - 6 % 

3.0% 

5 . 4 % 

5 - 6 % 

6.4% 

3 - 5 % 

3 - 6 % 

3.0% 

3 - 4 % 

3 - 5 % 

2.8% 

4 . 0 % 

4 . 1 % 

3 - 5 % 


On the basis of the assumptions used for life expectancy, a male pensioner currently aged 60 
would be expected to live for a further 27.3 years (2009 - 27.1 years). Allowance is made for future 
improvements in life expectancy. 


The amount included in the balance sheet arising from the Authority’s obligations in respect 
of the plan is as follows: 




2010 


2009 


2008 


Rate of 

Value 

Rate of 

Value 

Rate of 

Value 


Return 

£ 

return 

£ 

return 

£ 

Equities 

7.6% 

5,900,000 

7.6% 

13,800,000 

7.1% 

10,900,000 

Government bonds 

3 - 6 % 

9,800,000 

- 

- 

3 - 3 % 

700,000 

Corporate bonds 

5.1% 

1,600,000 

- 

- 

- 

- 

Insured annuities 

5.0% 

8,500,000 

5.2% 

8,280,000 

6.4% 

6,400,000 

Cash 

1.3% 

200,000 

1.8% 

920,000 

1.7% 

" 



2010 


2009 





£ 


£ 



Total market value 







of assets 


26,000,000 


23,000,000 



Present value of 







scheme liabilities 


(24.400.000) 


(22.q00.000) 



Net pension asset 


1.600.000 


100.000 




Under FRS17, the scheme is represented on the balance sheetat 31 December 2010 as a net asset 
of £i.6m (2009 - £o.im). 










144 / 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


Mae’r symiau a gydnabuwyd yn y cyfrif elw a cholled fel y canlynol: 


2010 

£ 


2009 

£ 


Cost gwasanaeth presennol 

Enillion disgwyliedig ar asedau’r cynllun pensiwn 

Llog ar rwymedigaethau’r cynllun pensiwn 

Costau gwasanaeth blaenorol 

300,000 

(1,500,000) 

1,300,000 

200,000 

200,000 

(1,200,000) 

1,100,000 

Cyfanswm costau gweithredol 

300,000 

100,000 

Cynhwysir y symiau a godwyd neu a gredydwyd yn y cyfrif elw a cholled 
yn incwm a thaliadau gweithredol ac 0 fewn llog a daladwy. 


Mae newidiadau i werth presennol oblygiadau’r budd diffiniedig fel y canlynol: 



2010 

£ 

2009 

£ 

Oblygiadau agoriadol y budd diffiniedig 

Cost gwasanaeth presennol 

Llog ar rhwymedigaethau’r cynllun pensiwn 

Buddion a dalwyd 

Cyfraniadau gan aelodau’r cynllun 

Colledion actiwaraidd ar rwymedigaethau 

Costau gwasanaeth blaenorol 

22,900,000 

300,000 

1,300,000 

(900,000) 

100,000 

500,000 

200.000 

17,700,000 

200,000 

1,100,000 

(800,000) 

100,000 

4,600,000 


Oblygiadau terfvnol v budd diffiniedig_24.400.000_22.qoo.ooo 


Mae newidiadau i werth farchnad asedau’r cynllun fel y canlynol: 



2010 

2009 


£ 

£ 

Gwerth farchnad asedau’r cynllun ar 



ddechrau’r cyfnod 

23,000,000 

18,000,000 

Enillion disgwyliedig asedau’r cynllun 

1,500,000 

1,200,000 

Cyfraniadau’r cyflogwr 

1,600,000 

1,500,000 

Cyfraniadau’r cyflogedig 

100,000 

100,000 

Buddion a dalwyd 

(900,000) 

(800,000) 

Enillion actiwaraidd ar asedau 

700,000 

3,000^000 

Gwerth farchnad asedau’r cynllun ar 



ddiwedd y cyfnod 

26.000.000 

23.000.000 

Prif gategoriau buddsoddiadau asedau’r 

cynllun, fel % 0 gyfanswm asedau’r 

cynllun: 


31 Rhagfyr 2010 

31 Rhagfyr 2009 

Buddsoddiadau ecwiti 

23% 

60% 

Buddsoddiadau gilt 

37 % 

0 % 

Bondiau corfforaethol 

6 % 

0 % 

Arian 

1 % 

4 % 

Blwydd-daliadau yswiriedig 

33 % 

36 % 


145 / 


The amounts recognised in the profit and loss account are as follows: 


2010 

£ 


2009 

£ 


Current service cost 

300,000 

200,000 

Expected return on pension scheme assets 

(1,500,000) 

(1,200,000) 

Interest on pension scheme liabilities 

1,300,000 

1,100,000 

Past service cost 

200.000 

- 

Total operating charges 

300.000 

100.000 

The amounts charged or credited to the profit and loss account were included 
in the operating income and charges and within interest payable. 


Changes in the present value of the defined benefit obligation are as follows: 



2010 

2009 


£ 

£ 

Opening defined benefit obligations 

22,900,000 

17,700,000 

Current service cost 

300,000 

200,000 

Interest on pension scheme liabilities 

1,300,000 

1,100,000 

Benefits paid 

(900,000) 

(800,000) 

Contributions by plan members 

100,000 

100,000 

Actuarial losses on liabilities 

500,000 

4,600,000 

Past service cost 

200.000 

- 


Closing defined benefit obligations_24.400.000_22.q00.000 


Changes in the market value of the scheme assets are as follows: 



2010 

2009 


£ 

£ 

Market value of scheme assets at 



start of period 

23,000,000 

18,000,000 

Expected return on scheme assets 

1,500,000 

1,200,000 

Contributions by employer 

1,600,000 

1,500,000 

Contributions by employees 

100,000 

100,000 

Benefits paid 

(900,000) 

(800,000) 

Actuarial gains on assets 

700.000 

3 . 000.000 

Market value of scheme assets at end 



of period 

26.000.000 

23 . 000.000 

The major categories of investments of plan assets, as a % of total plan assets: 



31 December 2010 

31 December 2009 

Equities 

23% 

60% 

Gilt investments 

37 % 

0 % 

Corporate bonds 

6 % 

0 % 

Cash 

1 % 

4 % 

Insured Annuities 

33 % 

36 % 
















NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACXOUNTSFORTHE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


Gwir enillion asedau’r cynllun: 

31 Rhagfyr 31 Rhagfyr 

2010 2009 

£ £ 

Enillion disgwyliedig asedau’r cynllun 1,500,000 1,200,000 

Enillion actiwaraidd ar asedau 700.000_3.000.000 


Gwir enillion ar asedau’r cynllun_ 2.200.000_4.200.000 


Enillion o £o.2m (2009 colledion - £i.6m) yw’r cyfanswm a gydnabuwyd 

yn y datganiad cyfanswm enillion a cholledion cydnabyddedig (STRGL) ar gyfer 2010. 

Colled o £i.8m yw’r swm cronedig gydnabuwyd yn y STRGL ar 31 Rhagfyr 2010. 

Dadansoddiad hanesyddol gwerthoedd asedau, rhwymedigaethau’r cynllun, cyfanswm y diffyg 
a phrofiad enillion a cholledion: 



2010 

2009 

2008 

2007 

2006 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Gwerth farchnad 






asedau’r cynllun 26,000,000 

23,000,000 

18,000,000 

20,200,000 

19,800,000 

Rhwymedigaethau’r 






cynllun 24,400,000 

22,900,000 

17,700,000 

20,200,000 

21,100,000 

Gweddill / (diffyg) 
yn y cynllun 

Profiad enillion/ 

(colledion) 

1,600,000 

100,000 

300,000 

- 

(1,300,000) 

ar asedau’r 
cynllun 

Canran 0 

700,000 

3,000,000 

(5,600,000) 

(800,000) 

600,000 

asedau’r cynllun 

Profiad (colledion)/enillion 

3 % 

13% 

( 3 i%) 

( 4 «) 

3 % 

arrwymedigaethau’r 

cynllun 

(100,000) 

700,000 

0 

0 

(500,000) 

Canran gwerth 
presennol 

rhwymedigaethau’r cynllun 

0 % 

3 % 

0 % 

0 % 

(2%) 


22. RHWYMEDIGAETHAU AMODOL - 

YR AWDURDQD AC S 4 C 

Ar 31 Rhagfyr 2010, nid oedd rhwymedigaethau amodol (2009 - £dim). 


147 / 


Actual return on scheme assets: 


31 December 31 December 

2010 2009 

£ £ 

Expected return on scheme assets 1,500,000 1,200,000 

Actuarial gain on assets_ 700.000_3.000.000 


Actual gain on scheme assets_ 2.200.000_4.200.000 

The amount recognised in the statement of total recognised gains 
and losses (STRGL) for 2010 is a gain of £o.2m (2009 loss - £i.6m). 


The cumulative amount recognised within the STRGL as at 31 December 2010 is a loss of £i.8m. 


Historical analysis of asset values, scheme liabilities, overall deficit and experience gains 
and losses: 



2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

Market value 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

of scheme assets 
Scheme 

26,000,000 

23,000,000 

18,000,000 

20,200,000 

19,800,000 

liabilities 

Surplus/(deficit) 

24,400,000 

22,900,000 

17,700,000 

20,200,000 

21,100,000 

in scheme 

Experience gains/ 
(losses) on 

1,600,000 

100,000 

300,000 


(1,300,000) 

scheme assets 
Percentage of 

700,000 

3,000,000 

(5,600,000) 

(800,000) 

600,000 

plan assets 

Experience 
(losses)/gains on 

3 % 

13% 

( 31 %) 

( 496 ) 

3 % 

scheme liabilities 
Percentage of the 
present value 

(100,000) 

700,000 



(500,000) 

of the plan liabilities 

0 % 

3 % 

0 % 

0 % 

(2%) 


22. CONTINGENT LIABILITIES - 

AUTHORITY AND S 4 C 

At 31 December 2010, there were no contingent liabilities (2009 - £nil). 












148/ 


NODIADAU I’R CYFRIFON AM Y FLWYDDYN A DERFYNODD 31 RHAGFYR 2010 
NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 


AELODAU'R AWDURDOD TIM RHEOLI 

MEMBERS OF THE AUTHORITY MANAGEMENT TEAM 


Huw Jones 

Cadeirydd 
Chairman 
(o Fehefin, 2011) 

(from June, 2011) 

Rheon Tomos 

Is-Gadeirydd 

Vice-Chairman 

John Walter Jones 
(Cadeirydd, tan Ragfyr 2010) 
(Chairman until December 2010) 

Bill Davies 


John Davies 
(o Ebrill, 2010) 

(from April, 2010) 

Cenwvn Edwards 

Dyfrig Jones 

Dr Glenda Jones 

(O Ebrill, 2010) 

(from April, 2010) 

Syr Roger Jones 

Winston Roddick CB QC 

Chris Llewelyn 

(tan ddiwedd Mawrth, 2010) 

(until end of March, 2010) 

Eira Davies 

(tan ddiwedd Mawrth, 2010) 
(until end of March, 2010) 


Phil Williams 

Ysgrifennydd yr Awdurdod 
Secretary to the Authority 


Arwel Ellis Owen 

Prif Weithredwr dros dro 

(o ddiwedd Gorffennaf, 2010) 

Interim Chief Executive 
(from end of July, 2010) 

Iona Jones 
Prif Weithredwr 
Chief Executive 

Arshad Rasul 

Cyfarwyddwr Darlledu a Dosbarthu 
Director of Broadcasting and Distribution 

Clive Jones 

Cyfarwyddwr Anweithredol 
Non-executive Director 

Delvth Wynne Griffiths 
Cyfarwyddwr Materion Busnes 
Director of Business Affairs 

Elin Morris 

Cyfarwyddwr Polisi Corfforaethol 
Director of Corporate and Commercial Policy 

Garffild Lloyd Lewis 
Cyfarwyddwr Cyfathrebu 
Director of Communications 

Kathryn Morris 

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol 
Director of Finance and Human Resources 

Meirion Davies / Geraint Rowlands 
Cyfarwyddwyr Comisiynu Dros Dro 
Interim Directors of Commissioning 

Rhian Gibson 
Cyfarwyddwr Comisiynu 
Director of Commissioning 


149 / 


GOLYGYDDIQN CYNNWYS 

CONTENT EDITORS 


Bethan Eames 
Golygydd Cynnwys Ffuglen 
Content Editor Fiction 

Gavnor Davies 

Golygydd Cynnwys Adloniant 
Content Editor Entertainment 

Geraint Rowlands 
Golygydd Cynnwys Chwaraeon 
Content Editor Sport 

Y Diweddar/The Late Lowri Gwilym 
Golygydd Cynnwys Ffeithiol a Chyd-gynyrchiadau 
Content Editor Factual and Co-productions 

Medwvn Parri 

Pennaeth Digwyddiadau a Theledu Achlysur 
Head of Events and Event Television 

Meirion Davies 
Pennaeth Cynnwys 
Head of Content 

Rob Nicholls 

Golygydd Cynnwys Diwylliant 
Content Editor Culture 

Sian Eirian 

Pennaeth Gwasanaethau Plant 
Head of Children’s Services 

Tweli Griffiths 

Golygydd Cynnwys Gwleidyddol a Materion Cyfoes 
Content Editor Political and Current Affairs 











































150/ 


ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C 2010 
S4C ANNUAL REPORT 2010 


CYSYLLTU CONTACTING 

ANI US 


Mae S4C wastad yn falch i glywed barn 
ein gwylwyr. 

Os ydych yn dymuno cyflwyno eich barn 
am ein rhaglenni neu os ydych eisiau 
gwybodaeth bellach, fe fyddem yn falch 
i glywed gennych. 


S4C is always pleased to hear 
our viewers’ opinions. 

If you want to share your opinion 
about our programmes or if you 
want further information, we’d 
be happy to hear from you. 


Fe allwch gysylltu ag S4C dros y ffon, drwy 
ebost, twitter, facebook neu drwy lythyr. 

Twitter 

@s4carlein 
# gwylwyr 
#fforwmcn 

Facebook 

S4C 

Gwefan 

s4c.c0.uk 


You can contact S4C by phone, 
email, twitter, facebook or by 
letter. 

Twitter 
@s4carlein 
# gwylwyr 
#fforwmcn 

Facebook 

S4C 

Website 

s4c.c0.uk 


Ebost 

helo@s4c.co.uk 

Gwifren 

0870 600 4141 

Rhif ffon swyddfa Caerdydd 
029 2074 7444 

Rhif ffon swyddfa Caernarfon 
01286 674622 

Cyfeiriad 
S4C 

Parc Ty Glas 
Llanisien 
Caerdydd 
CF14 5DU 


Email 

helo@s4c.co.uk 

Gwifren 

0870 600 4141 

Cardiff office telephone number 
029 2074 7444 

Caernarfon office telephone number 
01286 674622 

Address 
S4C 

Parc Ty Glas 
Llanisien 
Cadiff 
CF14 5DU 


S4C 

Doc Fictoria 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 iTH 


S4C 

Doc Fictoria 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 iTH 


Mae’r ddogfen yma wedi’i hargraffu ar ddeunydd 
sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd ac mewn amgylchiadau 
cynaliadwy, gan ddefnyddio inc sy’n deillio o lysiau. 

Argraffwyd gan MWL Print Group Limited sydd ag 
achrediad ISO 14001 ac wedi ei ardystio gan yr FSC. 


This document has been printed on environmentally 
friendly material which has been sustainably managed, 
using vegetable based inks. 

Printed by MWL Print Group Limited, who are 
ISO14001 accredited and FSC certified. 














